Amharic discipleship book volume 5 
(የአማርኛ ደቀመዝሙርነት መጽሐፍ ቅጽ 5) 
መፅሐፍ 1 

የወታደር ህይወት (ክፍል 1) 


ወታደር ማለት በመወለድ ሳይሆን በልምምድ እና በስልጠና የሚመጣ ነው፡፡ 

ረጢሞቴዮስ 2:3-4 

ላይ ስለ ወታደር ህይወት ይገልፃል፡፡ የኢየሱስ መልካም ወታደር ከኢየሱስ ጋር አብሮ መከራን ይቀበላል፡፡ የራሱን ህይወት ትቶ 
ለኢየሱስ ደስታ ይኖራል፡፡ አሁን የወታደር ህይወት ጠንካራ የሚሆነው በልምምድ ወይም በስልጠና ነው፡፡ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ክርስቲያኖች አሉ ግን መንፈሳዊ ልምምድ ግን ጥቂት ነው፡፡ ጌታ ኢየሱስ መልካም ወታደር እና ደቀመዝሙር ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ 
ሲናገር (ሲያዝ መልካም ወታደር ሁሉም ቦታ ይሄዳል (eahà):: እኛም ጌታ ኢየሱስ ጠርቶን ወታደር እንሆን ዘንድ ይፈልጋል፡፡ 
የወታደር አስተዋፅዎ ጠቅላላ እምነት መታዘዝ ነው፡፡ ወታደር የራሱን ሀሳብ ይክዳል፡፡ የጌታ ኢየሱስ ደስታ ማለት የእኔ ደስታ ነው 
PAA: : 


የጌታ ኢየሱስ ተስፋ ማለት የእኔ ተስፋ ነው PANI: ጌታ ኢየሱስ በሃይል በወጣቶች በኩል አለምን መድረስ ይፈልጋል፡፡ ይህ 
ትምህርት የትንሽ ቡድን መሪ በወታደር ህይወት ውስጥ ወንጌል መስበክ ተልዕኮ ይደርጋል፡፡ በክፍት ስብሰባ ስልጠና በኋላ በትንሽ 
ቡድን መሪ ወንጌል መስበክ እንዲገነባ የወታደር ስልጠና ግብ ነው፡፡ በዚህ ስልጠና በኩል ለኢየሱስ ወታደር እንዲሆን ራሱን 
እንዲያሳድግ ያደርገዋል፡፡ ስለዚህ የህይወታችን ግብ የጌታ ኢየሱስ ደስታ መፈፀም እንዲሆን ያደርጋል፡፡የደቀ መዝሙር ዩኒቨርስቲ 
ልዩ መንፈሳዊ መሪ ያደርጋል፡፡ በቃልና በቦታ ብልሀተኛ ስራን በመለማመድ መልካም የወታደር መሪ ይሆናል፡፡ 


የመፀሀፍ ማውጫ 


መግብያ 

ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር የሚጠቀመው ሠው 

ምዕራፍ 2 የትንሽ ቡድን ሕይወት ና ቤተሰብ 

ምዕራፍ 3 አለም ላይ የአሸናፊ ማዕከላዊ ቦታ 

ምዕራፍ 4 በየቀኑ በመንፈሳዊ ውጊያ አሸናፊ መሆን 

ምዕራፍ 5 የኢየሱስ ክርስቶስን አካል መገንባት 

ምዕራፍ 6 የክፍት ስብሰባ ስራ 

ምዕራፍ 7 የጌታ ኢየሱስ ወታደር መንፈሳዊ ፍሬ ማፍራት 

ምዕራፍ 8 ትንሽ ቡድን የመምራት ዘዴ 

ምዕራፍ 9 በመንፈስ ቅዱስ ሃይል መስራት የእግዚአብሔር ወታደር ቤተሰብን ማድረግ፡፡ 


1 እውነተኛ መንፈሳዊ ወታደር ማድረግ ቤተክርስቲያን ይጠበቅባታል፡፡ 
2 እውነተኛ መንፈሳዊ ቤተሰብ ማለት ሀይለኛ መንፈሳዊ ወታደር ነው፡፡ 
3 መንፈሳዊ ቤተሰብ በእግዚአብሔር ዕይታ ትሁት ስብስብ ነው፡፡ 

4 ሁልጊዜ ትሁትና ታማኝ መሪዎች አሉ 


ጽ እኔ ወታደር ነኝ፡፡ 
1 እኔ በመንፈስ ጠንካራ አይደለሁም፡፡ እግዚአብሔር ሲናገር የሚሄደው ወይም የሚታዘዘው ወታደር ነው፡፡ 
2 የእኔ እምነት እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው፡፡ 
3 የእኔን ህይወት ካልኖርኩ እግዚአብሔር አብሮኝ ይሆናል አንተ ወታደር ነህ 


Á የትንሽ ቡድን መሪ ሀሳብ 
1 ፅኑ እምነት ደቀ መዝሙር ያደርጋል፡፡ 1ቆሮ 1፡10 ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሃሳብም 
የተባበራችሁ እንድትሆኑ አንድ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ፡፡ 
2 የክርስቶስ ሰው ታማኝ ሰው ነው፡፡ 1ቆሮ 4:1-2 እተን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ሚስጢር መጋቢዎች 
ይቁጠረን፡፡ እኛ በወንጌል የእግዚአብሔርን መንግስት የምናስፋፋ ሰው ነን፡፡ 
3 እኛ የኢየሱስ ሶስት ስራዎችን የምንሠራ ሰው ነን፡፡እነዚህም ማስተማር፣ወንጌል ስብከት እና መፈወስ ናቸው፡፡ 
4 መታዘዝ ታማኝነትን አጉልቶ ያሳያል፡፡ 


Á የትንሽ ቡድን መሪ የስራ ቦታውን ማወቅ አለበት 


1 የስራ ቦታን ለይቶ ያውቃል ማለት መልካም እና መልካም ያልሆነውን ቦታ ማለት ነው፡፡ 

2 የደቀመዝሙርና የክርስቲያኖችን ህይወትን PPA: ማለትም ወንጌልን ይሠብካል ደግሞ የመንፈስ ፍፌ አላቸው የሚለውን 
ያረጋግጣል፡፡ 

3 የጦር ዕቅድ መገንባት ይችላል፡፡ እንደ አካባቢ እና እንደ ሰው ሁኔታ አንጻር ለይቶ መገንባት ይችላል፡፡ 

4 ታማኝ ሠው ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል፡፡ ሁሉም ቤተክርስቲያን እኩል ናቸው፡፡ ታማኝ እና ወታደር ሰው ግን ቤተክርስቲያን 
ውስጥ ይለያሉ፡፡ ምሳሌ የኢየሱስ አስራ ሁለቱ ደቀ መዝሙሮች 


* ትንሽ ቡድን መሪ የሚያደርገው ምን ምንድን ነው 7 
1 በወንጌል ስራ ጊዜ እምነት ያድጋል፡፡ 
2 በፀሎት ጊዜ እምነት ያድጋል፡፡ 
3 በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት ጊዜ እምነት ያድጋል፡፡ 
ውጤት - ወንጌል ሠባኪ የፀሎት wo‘? ቃሉን የሚያነብ ሰው እንዲሆን ያደርጋል፡፡ 
ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር የሚጠቀመው ሰው 


1. እግዚአብሔር የሚጠቀመው ሰው ማን ነው 7 

1 ወንጌልን የሚሰብክ እና ለወንጌል የሚኖር ሰውን ነው፡፡ (ሐዋ 1፡8) በአለም ሀጢአት ምክንያት ሁሉም ሰው ይጠፋሉ ግን 
በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ ቀድሞው ስፍራው ይመለሳል፡፡ 

2 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖር ሰው ነው (ሐዋ 6፡29) 

3 የኢየሱስን ሶስት ስራዎች ለመስራት የሚታዘዝ ሰው ነው፡፡ (ማቴ 9፡35) እነዚህም ስራዎች ማስተማር ወንጌልን መስበክ እና 
መፈወስ ናቸው፡፡ 

4 የጌታን የልቡን ሀሳብ የሚፈጽም ሰው ነው (ፊሊ 2፡5) የኢየሱስ ልብ ማለት ሰዎችን በፍቅር የሚይዝ ሰው ማለት ነው፡፡ (ሉቃ 15) 
የጌታ ኢየሱስ እና የእግዚአብሔር በዚህ ክፍል ውስጥ ይገኛል፡፡ የጠፋው በግ PANE የሣንቲሙ ምሳሌ í እና የጠፋው ልጅ ምሳሌ 
እዚህ ውስጥ ይገኛል፡፡ 

5 ሰው ከጌታ ኢየሱስ ጋር አብሮ የሚኖር ሲሆን (ዮሐ 15፡4) እኔ እና ጌታ ኢየሱስ አንድ ነን፡፡ ጌታ ኢየሱስ የወይን ግንድ እኔ ደግሞ 
ቅርንጫፍ ነኝ፡፡ እኔ ሁልጊዜ ከወይን ግንድ ጋር መጣበቅ አለብኝ፡፡ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ምላክ የእኔ አምላክ ነው፡፡ እንዲህ 
ከሆነ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ሁልጊዜ አብሮ ይኖራ፡፡ 


2. እግዚአብሔር ታማኝ የሆነ ሰው፣ወታደር እና ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው ይፈልጋል ለማድረግ የሚያስፈልገው ምንድን ነው 
1 በወንጌል ድል ለማድረግ የሚያስፈልገው ምንድን ነው 7 (ቆላ 4:3) በፀሎት በመትጋት የወንጌልን ስራ በር መክፈት፡፡ 
2 የመጥራት ግቡ ምንድን ነው ? (ማቴ 4፡19) ሠዎችን ወደ ክርስቶስ ማምጣት ነው፡፡ 


3. እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን ምን ይከናወናል 7 (ማቴ 28:18-20) እግዚአብሔር ለዘላለም ከአንተ ጋር ይሆናል፡፡ 
እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ስለመሆኑ ብዙ ምስክር አለ በፀሎት እግዚአብሔር ሆይ እኔን እንድትጠቀመኝ እፈልጋለሁ ብሎ መፀለይ፡፡ 
2 ተአምራት እና ምልክት ይደረጋል፡፡ (ሐዋ 4፡31) 

3 የሉቃስ ምስክርነት አለ፡፡ (ሐዋ 10:38) ሰዎችን ከዲያቢሎስ እስራት መፍታት (19) እንዲወጡ ያደርጋል፡፡ 

4 የመንፈስ ቅዱስ ሀይል በፊሊልጳስ ላይ እንደተገለጠ ይገልጣል፡፡ (ሐዋ 8: 4-8) 


4. እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው የተዘጋጀለት ነገር ምንድን ነው 7 

1 በሃይል የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኘዋል (ሐዋ 6:3) በፀሎት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሞላሉ፡፡ እግዚአብሔር መንፈስ 
ቅዱስን ሰዎችን ለመሙላት አስቀድሞ ታማኝነትን ያያል፡፡ 

ረ ጥበብ ይሞላል (ዳን 1፡20) የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የሚያስፈልገው የአለም አውቀት ሳይሆን የእግዚአብሔር ጥበብ ነው፡፡ 
ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠራው ትዕቢተኛ ያልሆነውን ሰው ነው፡፡ የአለም ዕውቀት ሳይሆን እግዚአብሔርን ሊያውቅ የሚችለው 
የእግዚአብሔር ጥበብ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ጥበብ ከአገልግሎት በኋላ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል፡፡ 

3 (1ቆሮ 1፡21) ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ 
ሆኖአል፡፡ 

4 ጥበብ ማለት እግዚአብሔርን በፍራት እና ማክበር ማለት ነው፡፡ (ምሳ 9፡10) 

5 የእግዚአብሔርን ጥበብ መፈለግ (ያዕ 1፡5) ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቀፍ በልግስና ለሁሉ የሚሠጠውን 
እግዚአብሔርን ይለምን፡፡ አጋንንት ኢየሱስን ያውቃል ግን አያምንም፡፡ ልባችን ንፁህ በሆነ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ 

6 እግዚአብሔርን የምናውቀው በዓለም ጥበብ ሳይሆን በመንፈሳዊ ጥበብ ነው፡፡ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጥበብ መሞላት ያስፈልጋል፡፡ 
(1ቆሮ 2፡12-14) 

7 (ማቴ 5፡16) በእኛ ምክንያት ሰዎች እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑ ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ ከትንሽ መልካም ስራ ጀምሮ እስከ ትልቅ 
ድረስ መልካም መስራት ያስፈልጋል፡፡ 

8 እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው ከትንሹ ስራ ጀምሮ ታማኝ መሆን አለበት፡፡ ሰው በትንሹ መልካም ስራ እግዚአብሔር 


ረ 


ይጠቀምበታል፡፡ 


5. እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው ሶስት ፀባይ አለው፡፡ 

1 የአግዚአብሔርን ቃል በትክክል ያውቃል፡፡ መፅሐፍ ቅዱስ የማንበብ ፍቅር አለው፡፡ 

2 መልካም ነገር ሲያደርግ እግዚአብሔር እንደሚጠቀምበት እውቀት ደስ ይሰኛል፡፡ 

3 በእግዚአብሔር ቤት ህይወቱን፣ ገንዘቡን፣ ጊዜውን ይሰጣል፡፡ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል፤ ክፉ ዛፍ ደግሞ ክፉ ፍሬ 
ያፈራል፡፡ (ረጢሞ 2:5) 


6. እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ዳንኤል 4ቱ ቅርፅ መልክ ምንድን ነው 7 

1 ዳንኤል በመንፈስ ቅዱስ ሰው፡፡ ከሁሉም ሰዎች በጥበብ አስር እጥፍ የበለጠ ነው፡፡ 

2 ታማኝ ሰው ነው፡፡ 

3 ክፉ ምክርን የማይቀበል ሰው ነው፡፡ 

4 እግዚአብሔር ላይ ብቻ የሚታመን ሰው ነው፡፡ እምነቱን መቀየር አይችልም፡፡ (ዳን 6፡1-10) 


ማዋል 
ምዕራፍ 

በዚህ ያገኘኸውን ስለሌሎች ማካፈል 

ፀሎት 

እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ወታደር እንዲያደርግ ተግቶ መፀለይ 


ምዕራፍ 2: ትንሽ ቡድን ህይወትና ትንሽ ቡድን ቤተሰብ (ሐዋ 2:42-47) 
* ትንሽ ቡድን ቤተሰብ የወንጌል ስራ ይሆናል 7 
በትንሽ ቡድን ቤተሰብ የወንጌል ስራ ጊዜ ሰዎች በመንፈስ ዕረፍት ያገኛሉ፡፡ 


) 
2) ሁሉም ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ካህን ናቸው፡፡ 
3) መልካም ግንኙነትን ይመስላል፡፡ 
4) የጌታ ኢየሱስ ትዕዛዛት እንዲፈፀም ያደርጋል፡፡ 


1. የትንሽ ቡድን ስብሰባ እና የትንሽ ቡድን ህይወት ምን ግንኙነት አለው 7 
1 የትንሽ ቡድን ስብሰባ እና የትንሽ ቡድን ህይወት ልዩነት ምንድን ነው 7 
የትንሽ ቡድን ስብሰባ በሣምንት አንድ ጊዜ መገናኘት ማለት ነው፡፡ 
የትንሽ ቡድን ህይወት ማለት ሣምንቱን ሙሉ አብሮ መቀጠል ማለት ነው፡፡ 


2. የትንሽ ቡድን ህይወት የሚጀምረው ከትንሽ ቡድን ስብሰባ ነው 


* ትንሽ ቡድን ቤተሰብ 
1 ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ማለት በስጋ ቤተሰብ ለማለት አይደለም ግን ኢየሱስን በማመን ቤተሰብ መሆን ማለት ነው፡፡ 
2 ሀዘንና ደስታ የሚያጋጥመው ቤተሰብ ነው እንጂ ፍፁም የሆነ ቤተሰብ አይደለም፡፡ 
3 ፈውስን የሚቀበል ቤተሰብ ነው፡፡ 
4 ጤናማ ግንኙነት ያለው ቤተሰብ ነው፡፡ 
3 ጤናማ ግንኙነት ያለው የትንሽ ቡደን ቤተሰብ ሌላ ትንሽ ቤተሰብ ማፍራት ይሻላል፡፡ 
4 በትንሽ ቡድን መሪ በአገልግሎት በኩል የትንሽ ቡድን ቤተሰብ ያድጋል፡፡ [ገላ ሪ፡20) 


2 የትንሽ ቡድን ህይወት የሚጀምረው የእግዚአብሔር መምጣት ውስጥ እንዲገባ ነው፡፡ (ሉቃ 10:38-42) 
1) ማርታ የእግዚአብሔር መምጣት ውስጥ እንዴት ትገባለች 7 

1 ማርታ ኢየሱስን ታገለግላለች ነው፡፡ 

2 ለእግዚአብሔር መምጣት መዘጋጀት 

3 ማርታ ስለኢየሱስ ሁሉን ስራ ታከናውናለች፡፡ 

4 ማርታ የሌሎችን አገልግሎት ትቃወማለች ግን የራሷን አገልግሎት ታገለግላለች፡፡ 


2) ማርያም የእግዚአብሔር መምጣት ውስጥ እንዴት ገባች 7 


1 ማርያም የኢየሱስ መምጣት ውስጥ ገባች 
2 ማርያም በኢየሱስ እግር ስር ተቀመጠች 
3 የኢየሱስ ፊት አየች 

4 የኢየሱስን ድምፅ ሰማች 

5 የኢየሱስን ስልጣን ተቀበለች 

6 ኢየሱስ የማርያምን ስቃይ ሁሉ ፈወሰ፡፡ 
7 ማርያም ከኢየሱስ ፍቅርን ተቀበለች 

6 ማርያም በኢየሱስ ፍቅር ውስጥ ትኖራለች 
9 የኢየሱስ ነፃነት ልምምድን ተቀበለች 

10 ማርያም የኢየሱስ እግር አጠበች 


3 ከማርያምና ከማርታ አገልግሎት በኋላ የኢየሱስ ምላሽ ምንድን ነው 7 
1 ስራ አገልግሎት ጥሩ ነው ግን ከአገልግሎት የበለጠ ደግሞ ከኢየሱስ ጋር አብሮ መሆን መልካም ነው፡፡ 
2 ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር ስራ ወይም አገልግሎት መልካም ይሆናል፡፡ 


3 ማርያም ኢየሱስን ትፈልጋለች ማርታ ግን አገልግሎችን ትፈልጋለች ፡፡ እኛ ስናገለግል ገንዘብን ፈልገን ሳይሆን ኢየሱስን ፈልገን 


መሆን አለበት፡፡ 


3 በትንሽ ቡድን ውስጥ መንፈሳዊ አባት፣ ወጣትና ልጆች አሉ፡፡ 

የመንፈሳዊ አባት ልዩ ፀባይ እና ተባባሪ ምንድን ነው 7 

1 መንፈሳዊ አባት ማለት ኢየሱስን የተከተለ ሰው ነው፡፡ ይህ ትርጉም ምንድን ነው 7 

ትንሽ ቡድን ቤተሰብን ይጠብቃል፡፡ መንፈሳዊ አባት ማለት አስተማሪ ሳይሆን ጌታን የሚገልፅ ሰው ነው፡፡ 


2 የመንፈሳዊ አባት ፀባይ ምንድን ነው ? 

1 ራሱን ከፍ አያደርግም 

2 ኢየሱስን ብቻ ይገልፃል (ያሣያል)፡፡ 

3 ሁልጊዜ ሰዎችን ማገልገል ስራው ይሆናል፡፡ 

4 ሁልጊዜ ወታደር ለመሆን ስልጠናና ልምምድ ያደርጋል፡፡ 


3 የመንፈሳዊ አባት ቅርፅ ምንድን ነው 


እምነቱ እና መንፈሳዊ ህይወቱ ያደገ ሰው ነው፡፡ ኢየሱስን የሚያምኑትን ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን የሚያመጣ ሰው ነው፡፡ 


ቡድን ቤተሰብን የሚጠብቅ፣ የሚያገለግል እና የሚያለማምድ ሰው ነው፡፡ 


4 የመንፈሳዊ አባት ልዩ ተግባር ምንድን ነው 2 
ትንሽ ቡድን ቤተሰብን የሚጠብቅ እና የሚወድ ሰው ነው፡፡ 


4 መንፈሳዊ ወጣት ከልምምድ እና ከስልጠና በኋላ መንፈሳዊ አባት ወደ መሆን ያደርጋል፡፡ 
1 የመንፈሳዊ ወጣት ፀባይ ምንድን ነው 7 

በእግዚአብሔር ቃል የክፉ ስልጣን ያሸነፈ ሰው ነው፡፡ 

በሰይጣን የማይታለል ሰው ነው፡፡ 


2 የምንፈሳዊ ወጥት ቅርፅ ምንድን ነው 7 

1 ኢየሱስን የማያምኑትን ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን የሚያመጣ ሰው ነው፡፡ 

2 ልምምድ እና በስልጠና በኩል እምነቱ ያደገ ሰው ነው፡፡ 

3 መንፈሳዊ አባትን የተከተለ ሰው ነው፡፡ 

4 አዲስ ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ሲፈጠር ለዚያ መንፈሳዊ መሪ የሚሆን ሰው ነው፡፡ 


3 የመንፈስ ወጣት ልዩ ተግባር ምንድን ነው 7 
1 መንፈሳዊን ልጅ ይጠብቃል፡፡ 

2 ወንጌል ይሰብካል ፡፡ 

3 በራሱ ህይወት ኢየሱስን ያሳያል፡፡ 


4 የመንፈሳዊ ወጣት ግብ ምንድን ነው 7 
መንፈሳዊ አባት መሆን 10°: : 


ትንሽ 


5 በትንሽ ቡድን ቤተሰብ ውስጥ መንፈሳዊ ልጅ ማለት አዲስ የመጣ ሰው እና ችግሮች ያሉበት ሰው ነው፡፡ 
የመንፈሳዊ ልጅ ፀባይ እና ቅርፅ ምንድን ነው 7 

1 ስለ እግዚአብሔር ያውቃል ግን ጥልቅ እውቀት የለውም፡፡ 

2 ለድህንነት ፅኑ እምነት አለው ግን ከሀጢያት በኋላ ንሰሃ አይገባም፡፡ 

3 ችግር ሲመጣ የሚወድቅ ሰው ነው፡፡ የሰው እርዳታ የሚፈልግ ሰው ነው፡፡ 

4 ስለ መንፈሳዊ ጦርነት (ውጊያ) አያውቅም፡፡ 

5 ልምምድ፣ ጥበቃ እና ፍቅር ያሚያስፈልገው ሰው ነው፡፡ 


6 ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ህይወት አለው፡፡ አምስት አይነት ደረጃ እምነት አለው፡፡ 
1 ትንሽ ቡደን ቤተሰብ የሚፈጠረው፣ በሶስት ወይም አራት ሰዎች ስብሰባ ወይም ግንኙነት ነው፡፡ 


2 በትንሽ ቡድን ቤተሰብ ውስጥ በሀሳብ መለያየት ግጭት ይፈጠራል፡፡ በግጭት ጊዜ መንፈሳዊ መሪ መቆጣጠር አለበት፡፡ 
3 መንፈሳዊ መሪ ግጭትን በተቆጣጠረ ጊዜ ጥሩ የሆነ ግንኙነት (ህብረት) በትንሽ ቡድን ቤተሰብ ውስጥ ይፈጠራል፡፡ 


ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ግንኙነት ውስጥ ግጭት የሚፈጥር ሌላ ሰው እንዳይገባ መከታተል ያስፈልጋል፡፡ 
4 ኢየሱስን የማያምኑትን ሰዎች ወንጌል ሰብከው ወደ ቤተክርስቲያን ያመጣሉ፡፡ 
5 ትንሽ ቡደን ቤተሰብ በበዛ ጊዜ ሌላ ትንሽ ቡደን ቤተሰብ ተከፋፍለው ይፈጠራሉ፡፡ 


ማዋል 
ትንሽ ቡድን ህይወት እንዲመጣ ተግቶ መፀለይ 
ምራፍ 3 አለም ላይ አሸናፊ ማዕከላዊ ቦታ (ማቴ ሪ8፡16-20) 


* እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠው በረከቶች ምንድን ነው 7 
1 የእኛ አካባቢ በረከት፤ የኤደን ገነትን ሰጠ (ዘፍ 2:9-15) እና [ዘፍ 3: 21-24) 
2 የላይ በረከት እግዚአብሔር ለእኛ ፍጥረትን የመቆጣጠር ስልጣን ሰጠን [ዘፍ 1:28) 
3 የአምልኮ በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ሰጠን 
4 የረጅም እድሜ በረከት እና የጤንነት ACN: (1ኛ ጴጥ 2:24) 


5 ያጋብቻ በረከት፡ ደስተኛ ቤተሰብ ሰጠን (ዘፍ 2:24) 
1 እናንተ ማለት ምንን ያመለክታል ? 


1 የወንጌልን ስልጣን አውቆ የሚኖር ሰው ነው ? (ሉቃ 4፡16-19) ኢየሱስ 
1) የመስቀል አሸናፊ ነው፡፡ ቤተክርስቲያን ውስጥ የወንጌል ስልጣን አለ፡፡ 
2) ወንጌል ማለት የሰይጣንን ስልጣንን የሚያፈርስ ነው፡፡ የመስቀል አሸፋፊ ነው፡፡ 


በመልካም 


3) የወንጌል ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ኢየሱስ የእኛን እርግማን ሁሉ ተሸክሟል፡፡ ኢየሱስ ለእኛ የአብርሃም በረከቶችን 


ስጥቷል፡፡ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቷል፡፡ 


4) ወንጌል ማለት ኢየሱስን ለሚያምኑ ሰዎች ደህንነትን የሚሰጥ ነው፡፡ ወንጌል ማለት የእግዚአብሔር ስልጣን ነው (ሮሜ 


1፡26-17) 
5) ወንጌል ማለት የዲያቢሎስን ስራ የሚያፈርስ ነው፡፡ (1ኛዮሐ 3፡8) 
6) 
2 ኢየሱስን የሚያምኑ ሰዎች የኢየሱስን ስራ ያውቃሉ፡፡ 
1 ለሁሉም ሰዎች ወንጌልን ይሰብካል፡፡ (ማር 16፡15) 
2 በሁሉም ሀገሮች ደቀመዝሙርን ይወስዳል፡፡ (ማቴ 28፡19) 
3 ሁሉም ቦታ ወንጌል ይሰብካል፡፡ (ሐዋ 1፡8) 
4 አንተና አንቺ የእግዚአብሔር ዋና ሰው ናችሁ፡፡ (ማቴ 24: 4) 


3 የአገልጋይ ልብን የያዘ ሰው ነው፡፡ 

1 በሰዎች ፊት ትሁት ነው ወይም ዝቅ የሚል ሰው ነው፡፡ (1ቆሮ 9፡19-22) 

2 የሚያገለግል ሰው ነው፡፡ (ማር 10፡45) 

3 የኢየሱስ ልብ የያዘ ሰው ነው፡፡ እስከሞት የሚታዘዝ ሰው ነው፡፡ (ፊሊ 2:5-8) 


2 ሂድ ማለት ምንን ይገልፃል፡፡ 

1 ወደ አካባቢ ገብቶ በወንጌል ሰዎች የሚያመጣ ማለት ነው፡፡ ታማኝ ሰዎችን ይወስዳል፡፡ (ሐ 
2 በትንሽ ቡደን ወንጌል መስበክ ነው ከ3 እና 2 ሰዎች ጋር ወንጌልን መስበክ ማለት ነው፡፡ (ሐ 
3 በትንሽ ቡድን ፀሎት ማድረግ ነው፡፡ (ሐዋ 2:42) 

4 በትንሽ ቡድን ኢየሱስን ከማያምኑ ሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነትን መፍጠር ነው፡፡ (ዮሐ 1:39-42) 
5 ትንሽ ቡድንን ማብዛት ማለት ነው፡፡ ለማብዛት ወንጌል ስብከት አስፈላጊ ነው፡፡ 


3 ደቀ መዝሙር ማድረግ ምንን ይገልፃል፡፡ 
1 መንፈሳዊ ልጅን ማሰልጠን ያመለክታል፡፡ 


1 ልምድ ወይም ስልጠና ደስታ አለው፡፡ (1ኛ ተሰ 2:6-12) 
2 መንፈሳዊ አባት ያደርጋል፡፡ 


2 መንፈሳዊ ህይወት ማደግን ያመለክታል፡፡ 

1 እንዲበረታቱ እና እንዲፅናኑ ያደርጋል፡፡ (1ኛ ተሰ 2፡11) 

2 መንፈሳዊ ልጆችን ያሰለጥናል፡፡ በመንፈስ ማደግ ያስገልጋል፡፡ (1ቆሮ 4፡14-16) 
3 ደቀ መዝሙርን ማሰልጠን ያስፈልጋል፡፡ 

4 ታማኝ ሰውን ለመገንባት ደቀ መዝሙትን ማሠልጠን ያስፈልጋል፡፡ (ቆላ 1፡28) 


4 ማድመቅ ምንን ይገልፃል 7 

1 አሮጌው ሰው መሞቱን ያመለክታል፡፡ (ቆላ ሪ፡20) 

2 እኔ የጌታ ኢየሱስ ወታደር መሆኔን ያመለክታል፡፡ (2ጢሞ 2:3-4) 

3 ወታደርን ማሰልጣን ያስፈልጋል፡፡ (ፊሊ 2:25 እና ፊሊሞና 1፡2) 

4 የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ልብስ ለብሶ መገኘት ያስፈልጋል፡፡ (ኤፊ 6፡10-19) 

የድህንነት ራስ ቁር፣ የእምነት ጋሻ፣ የፅድቅ ጥሩር ፣ የወንጌል ጫማ፣ የመንፈስ ሰይፍ፣የእውነት ዝናር በፀሎት መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ 


5 የአግዚአብሔርን ቃል ማስተማር በጠበቅ እና ማድረግ ምንን ይገልፃል፡፡ 

1 ወደ ሰወች ሄዶ ደቀመዝሙርን መውሰድ የሚያምንበት ሰው ነው፡፡(ማቴ 28:19-20) 

2 ትንሽ ቡድንን ማብዛት ይገልፃል፡፡ 1ምሳሌ- በርናባስ፣ ጳውሎስ፣ ጢሞቲዮስ ሌላ ታማኝ ሰው እና ሌላ ክርስቲያን ናቸው፡፡ በዚህ 
መሠረት ማብዛት ማለት ነው፡፡ (ረጢሞ 2:2) 


2 ትንሽ ቡድን በመንፈስ ቅዱስ ስልጣን ይመራል፡፡ ደቀመዝሙር ማለት ብዙ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ ሰው ነው፡፡ 
(1ቆሮ 11፡1) 


3 ትንሽ ቡድን መሪ ታማኝ ሰውን ያገኛል ከዚያም ታማኝ ሰው መልሶ የትንሽ ቡድን መሪ ይሆናል፡፡ 


4 አንድ ቃል፣ አንድ ልብ፣ አንድ ፈቃድ እና አንድ ፍሬ አላቸው፤ ይህም ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት ነው፡፡ 
(1ቆሮ 1:10) 


3 ወንጌል ከመስበክ በስተቀር ለላ ዐላማ የለም (ሐዋ 20:24) 


ማዋል 
በዚህ ምዕራፍ ያገኘኸውን ዕውቀት ለሌሎች አካፍል 
ፀሎት 

በአለም ላይ ወታደር ሆኖ ለመገኘት ተግቶ መፀለይ 


ምዕራፍ 4፡በየቀኑ በመንፈሳዊ ውጊያ አሸናፊ መሆን 
የሰይጣንን ሁከት እና ስራ ለማሸነፍ በእግዚአብሔር ከመመካት እና በእግዚአብሔር ከመታመን በስተቀር ሌላ ዘዴ የለም፡፡ 


* ትንሽ ቡድን መሪ የሚዘጋጅበት ነገሮች ምንድን ነው ? 
1 በጌታ ኢየሱስ ላይ ፅኑ እምነት ያስፈልጋል፡፡ የእኔ ህይወት ጌታ ኢየሱስ ነው ማለት ያስፈልጋል፡፡ እኔ የኢየሱስ ወታደር እና ባሪያ 
መሆን አለብኝ፡፡ የእኔ አዳኝ ጌታ ኢየሱስ መሆን አለበት፡፡ የጌታ ኢየሱስ ስራ የእኔ ስራ መሆን አለበት፡፡ በኢየሱስ ህይወት ውስጥ 


6 


መኖር ያስፈልጋል፡፡ 

2 ለወንጌል ስራ መዘጋጅት ያስፈልጋል፡፡ ኢየሱስ ለእኔ ነፃነት እና ደስታን ይሠጣል፡፡ የምኖረው በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ 
ለራሴ አይደለም፡፡ ኢየሱስ ለሁሉም ችግር መፍትሄ ይሰጣል፡፡ በወንጌል ውስጥ ይኖራል፡፡ 

3 በነጭ ወረቀት የወንጌል ስብከት ዘዴ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ለራሴ እና ለሌሎች ሰዎች እንዲኖር ያስችላል፡፡ ቤተክርስቲያንን 
ማሳደግ ያስችላል፡፡ ስለሌሎች ሰዎች ይህን ዘዴ ለመስጠት ያስችላል፡፡ 

4 ትንሽ ቡድን መሪ እግዚአብሔር የሰጠ በረከት ነው፡፡ እምነታችን እንደ ዐለት የጠነከረ ይሆናል፡፡የተትረፈረፈ ህይወት ይሰጣናል፡፡ 
ጤንነትን ይሰጣል፡፡ ፍቅር እና ጥሩ ጓደኞችን ይሰጠናል፡፡ 


1 ሰይጣን ከእኛ የሚወስዳቸው ነገሮች ምንድን ነው 7 


1) ሀሳባችንን ነው፡፡ 
1 ሀሳባችን ታላቅ የጦርነት ቦታ ነው፡፡ የስጋ ሀሳብ መሞት አለበት፡፡ 
ምሳሌ- የአስቆርቱ ይሁዳ 
የእግዚአብሔር ሀሳብ ህያው ነው፡፡ ምሳሌ ኢያሱ እና ካሌብ የአሸናፊ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የሰማና የጠበቀ ሰው ነው፡፡ (2ኛቆሮ 
10፡4-5) 
2 በሀሳባችን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እና መንፈስ እንዲኖር ያስፈልጋል፡፡ 


2 ልባችን ነው፡፡ 
1 ሰይጣን ልባችንን ሊያበላሽ ይፈልጋል፡፡ እኛ ልባችንን መጠበቅ ይጠበቅብናል፡፡ (ኤር 17፡9) 
2 ሰይጣን ልባችን ሊያበላሽ ይፈልጋል፡፡ እኛ ጭንቀታችንን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን፡፡ 


3 ቃላችንን ነው 
1 ከአፋችን የሚወጣውን ቃል መጠበቅ አለብን፡፡ (መዝ 141፡3) 
2 ክፉ ቃልን መናገር የለብንም፡፡ አንድ ሰው ሲናገር ከንግግሩ ጥሩ ወይም መጥፎ ሰው መሆኑን መለየት ይቻላል፡፡ 


2 ሰይጣን የወታደር ህይወት እንዳኖር፣ busy ያደርገናል፡፡ (በብዙ ስራ እንድንጨናነቅ ያደርገናል)፡፡ 

የሰይጣን ሴራ ምን ምን ናቸው 2 

1 busy ማለት ምን ማለት ነው 7 ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው 7 

8ህ5ሃ -ማለት በአጭር ጊዜ ብዙ ስራን ለመስራት መሞከር ማለት ነው፡፡ 

ምልክቱም፡ - ያለእረፍት መስራት ነው፡፡ 

2 busy መሆን ጉዳቱ ምንድን ነው ? Busy ስንሆን ብዙ አደጋ አለው፡፡ መንፈሳዊ ህይወታችን ይደክማል፡፡ ደስተኛ መሆን 
አንችልም፡፡ 

3 Busy ስንሆን ውጤቱ ምንድን ነው ? 

ለቤተክርስቲያን እና ለሰዎች ፍፁም ፍቅር አይኖረንም፡፡ በቤተሰብ መሀከል ችግር ይመጣል፡፡ ደስታችን ይጠፋል፡፡ ፀሎት መፀለይ 
ያቅተናል (የፀሎት ህይወታችን ይደክማል)፡፡ ህይወታችን ይደክማል፡፡ እኛ በእግዚአብሔር ውስጥ ደስተኛ መሆን አለብን፡፡ 

4 busy ከመሆን እንዴት መውጣት ይቻላል 7 

ቀዳሚውን ስራ ማስቀደም ነው፡፡ እኛ ሁሉንም ስራ በአንዴ መስራት አንችልም፡፡ ሚዛን ያለው ህይወት እንዲኖርን ያስፈልጋል፡፡ 
በዕቅድ መመራት እና በዛም ቅደም ተከተል መመላለስ ያስፈልጋል፡፡ 


3 የሰይጣንን ስራ እንዴት ማወቅ ይቻልል ? 


) የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈፀም ወይም በማድረግ፡፡ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሆነ በመመርመር የእግዚአብሔርን 
ፈቃድ ማድረግ ይቻላል፡፡ (ሮሜ 1212) 


= 


2) በፅኑ እምነት በመኖር፡፡ ባለፈው የሀጢያት ኑሮ መኖር አይገባም፡፡ (ኤፌ 4: 24) 

3) እግዚአብሔር ሲጠራን ፅኑ እምነት እንዲኖረን ነው፡፡ አሁን እግዚአብሔር እኔን ይጠራል፡፡ (ማቴ 4፡19) 
4) ከኢየሱስ ጋር መከራን ከተቀበልን በኋላ በረከት እና ክብር አለ፡፡ (ሮሜ 6፡17) 

5) ነቅቶ በመፀለይ፡፡ (1ጴጥ 5፡8) 


4. እግዚአብሔር ለእነዚህ ወታደር ሁልጊዜ የስልጠና በርን ይከፍታል፡፡ ጨምሮም የእግዚአብሔርን ቃል ያገኛል፡፡ 
1) እግዚአብሔር ለእኛ ስልጣንን ይወጣል፡፡ (2ዜና 16፡9) 
2) የእግዚአብሔር ሀይል ይመራናል፡፡ (ፊሊ 4፡13) 


3) መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶ በስልጣን እንዲኖር ያደርጋል፡፡ (ቆላ 1:29) 
4) እግዚአብሔር እረኛችን ይሆናል፡፡ (መዝ 23፡1) 
5) ፀሎታችን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ይሆናል፡፡ (ኤፌ 6፡18-19) 


5 በመንፈሳዊ ውጊያ ጊዜ አሸናፊ ለመሆን የሚጠቅሙ ነገሮች ምንድን ናቸው 7 
1) የእምነት ህግን መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ (1ዮሐ 5፡4) እና (ዕብ 11፡6) እና (1ነገ 17፡1) 
2) የመታዘዝ ህግን በጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ (1ነገ 17፡2-10) እና (1ሳሙ 15፡22) (ዕብ 11፡8) 


3) ቀዳሚ የሆነው ስራ በየቀኑ መስራት ያስፈልጋል፡፡ የእግዚአብሔርን ስራ ማስቀደም ያስፈልጋል፡፡ ይህ ብቻ አለምን 
የሚያሸንፍ ስልጣን ın: (1ነገ 17: 13-16) [ማቴ 6: 33) 


4) የፀሎትን ህግ መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ ፀሎታችን እስከሚመለስ ድረስ መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ (1ነገ 17፡19-22) (1ነገ 
18:36-38) 
5) የቅድስናን ህይወት ህግ መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ (177 17:24) (ሮሜ 6:13) 


6) ከሰዎች ጋር ያለንን የግንኙነት ህግ መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት መጠበቅ 
ቀጥሎም ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ (1ነገ 18፡30-3) (2ቆሮ 2:18) 


7) የአለም ሰዎችን ሳይሆን እግዚአብሔርን ማየት ያስፈልጋል፡፡ (1ነገ 18፡4) (ዕብ 11፡1) (ዕብ 12፡2) 


ማዋል 
በዚህ ምዕራፍ ያገኘኸውን ዕውቀት ለሌሎች አካፍል 
ፀሎት 

በመንፈሳዊ ውጊያ አሸናፊ ለመሆን ተግቶ መፀለይ 


ምራፍ 5: የኢየሱስ ክርስቲስን አካል መገንባት (ኤፌ 4፡15-16) 

የህይወታችን መሰረት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጥሩ ግንኙነት መሆን አለበት፡፡ ቤተክርስቲያን የኢየሱስ ክርስቶስ አካል ነች፡፡ 
የቤተክርስቲያን ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስን አካል የምንገነባው እኔ ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳችን መልካም ንግግር 
መናገር እና መልካም ግንኙነት መፍጠር ያስገልጋል፡፡ አብሮ በቅንነት መኖር ያስፈልጋል፡፡ አብሮ በልብ ንፅህና መኖር ያስፈልጋል፡፡ 
እያንዳንዳችን መልካም ስነ ምግባር ማስተማር አለበት፡፡ 


1 የኢየሱስ ክርስቶስን አካል ለመገንባት የእግዚአብሔርን ቃል፣ የፀጋ ስጦታ ቤተክርስቲያን እንድታደርግ ያደርጋል፡፡ ይህ በዋናነት 
የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ? የኢየሱስ ክትስቶስ አካል እንዲጠነክት ያደርጋል፡፡ (ሮሜ14፡19) 


2 ከኢየሱስ ጋር ስንኖር የእግዚአብሔርን ጥበብ እና ስልጣን እንድንለማመድ ያደርጋል፡፡ 


1) እርስ በርሳችን መገንባት ትርጉም ምንድን ነው ? እግዚአብሔር የሰጣቸው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ እርስ በርሳችን (አንዱ 
ለሌላው) መገንባት ማለት ነው፡፡ 


2) እርስ በርሳችን ለመገንባት የሚረዳን ጌታ ማን ነው 7? ጌታ ኢየሱስ ነው፡፡ 
3) ለምን እትስ በርሳችን እንገነባለን 7 ትንሽ ቡድንን ፍፁም ያደርጋል፡፡ እርስ በርሳችን (አንዱ ሌላውን) ይጠቅማል፡፡ 
4) እንዴት አንዱ ሌላውን (ACA በራሳችን) ይገነባል ? በመንፈስ ቅዱስ የፀጋ ስጦታ ይገነባል፡፡ 


3 አካልን የመገንባት ዘዴ እና ምንጩ ምንድን ነው 7 
ኢየሱስ ለእያንዳንዱ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ሰጥቶ፣ እርስ በርሳቸው እንዲገነቡ ያደርጋል፡፡ 


4 ጥሩ አካል እንዲገነባ ምን መስራት ያስፈልጋል፡፡ ለእግዚአብሔር መታዘዝ እና መመካት ያስፈልጋል፡፡ 
5 እርስ በርሳችን ስንገነባ እግዚአብሔር የሚሠራውን እውቀን ስራችን እንዲባርክ ያደርጋል፡፡ 


1) እርስ በርሳችን ስንገነባ ኢየሱስ ምን ይሰራል 7 የትንሽ ቡድን ምንጭ ኢየሱስ ነው፡፡ እንዴት ይገነባል 7 የት ቦታ ይገነባል 7 
8 


ማንን ይገነባል ? መቼ ይገነባል ? በእነዚህ ጥያቄዎች ጊዜ ኢየሱስ መልስ ይሰጣል፡፡ 
2) የእኔ አቋም ምን መሆን አለበት ? ለእግዚአብሔር መታዘዝ እና መመካት መሆን አለበት፡፡ 


6 እርስ በርሳችን ለመገንባት የኢየሱስን ስራ መስራት አለብን፣ የራሳችንን በሠራን ጊዜ ጥሩ አይሆንም፡፡ ይህን የሚገልፅ ምሳሌዎች 
አሉ፡፡ 
ችግር ሲመጣ በራሳችን መንገድ ከምንሄድ ይልቅ እግዚአብሔር ሲመራን ጥሩ ነው፡፡ 


) 
2) መሪ ማዘዝ ሳይሆን በፀሎት መርዳት አለበት፡፡ 
3) ባለፈው ልምምድ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ችግር ሲመጣ መፍትሄ መስጠት ይቻላል፡፡ 
4) ችግሮችን እኛ መሪዎች ከምንሸከም ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል፡፡ 


7 እርስ በርሳችን መገንባት ይጠቅማል፡፡ የእግዚአብሔር ዕውቀት ወይም ቃል እናገኛለን፡፡ 


1) መልካም ስራን ስንሰራ ሰዎች ይከተሉናል፡፡ እርስ በርሳችን ሰላም መሆን አለበት፡፡ (1ቆሮ 4፡6) (1ቆሮ 12፡25) (1ቆሮ 
16፡20) 


2) እርስ በርሳችን ስንገነባ ፍቅር በመሀከላችን ይሆናል፡፡ (1ተሰ 3:12) (1ተሰ 4:9-)(4: 18) (1ተሰ 5፡11) 

3) እርስ በርሳችን ክፉ ቃል መነጋገር የለብንም፡፡ (ሐዋ 7፡26) 

4) አንዱ ሌላው ላይ መፍረድ የለበትም፡፡ ጥሩ ስራ አንድ ሰው ሳይፈራ ይቅርታን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ (ሮሜ 2፡1) 
12፡5) (10፡15) (13:8) (14:13-19) 

5) አንዱ ለሌላው መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ (ዕብ 10፡24-ረ5) 

6) እግዚአብሔር ለትሁት ሰው የፀጋ ስጦታ ይሰጣል፡፡ (1ጴጥ 3:8)4:9-10)5: 5-14) 


6 በ4 ደረጃ ስልጠና ምን ይገኛል፡፡ 
1) በንግግር ጊዜ የሀሳብ ልዩነት ወይም ግጭት ይፈጠራል፡፡ 
) የችግሮችን ምንጭ እርስ በርሳቸው መነጋገር ያስፈልጋል፡፡ 
3) የሌላውን ሀሳብ ሠምቶ መቀበል ያስፈልጋል፤እግዚአብሔርንም ደስ ያሰኛል፡፡ 
) 


የእግዚአብሔርን ቅዱስ አካል መገንባት ይቻላል፡፡ መንፈስ ቅዱስ መሀይል ያስፈራል ለእኛም ለእግዚአብሔርም ጥቅም 
ይሆናል፡፡ 


ማዋል 
በዚህ ምዕራፍ ያገኘኸውን ዕውቀት ለሌሎች አካፍል 

ፀሎት 

በኢየሱስ በኩል እርስ በርሳችን እንዲገነባ (አንዱ ሌለላውን) እንዲገነባ GOAL! በመንፈስ ቅዱስ የፀጋ ስጦታ መገንባት እና መፈወስ 
ያስፈልጋል፡፡ 


ምራፍ 6: የክፍት ስብሰባ ስራ (ማር 16፡20) 
1. ክፍት ስብሰባ ማለት በህይወታችን የምናደርገው የወንጌል ስራ ነው፡፡ የክፍት ስብሰባ ፀባይ ምንደን ነው ? 


1) ክፍት ስብሰባ የትንሽ ቡድን ወንጌል ስብከት ስራ ነው፡፡ (ሐዋ 19፡8-10) 

ክፍት ስብሰባ የትንሽ ቡድን (3-4 ሰዎች ) የፀሎት ስራ ነው፡፡ (ማቴ 18:18-20) 

ክፍት ስብሰባ የትንሽ ቡድን ወንጌል ስብከት ካላመኑ ሰዎች ጋር ህብረት አድርግ የሚሠራ ነው፡፡ (ዮሐ 1፡39-42) 

ክፍት ስብሰባ ማለት የትንሽ ቡድንን የማብዛት ስራ ነው፡፡ (ዘፍ 1፡28) 

5) ክፍት ስብሰባ ታማኝ ሰው የማግኘት ስራ ነው፡፡ ታማኝ ሰው ማለት እግዚአብሔር የሚፈልግ ሰው ፣ ታማኝ ሰው እና የሚያገለግል 
ሰው ነው፡፡ (ሐዋ 11:19-21) 


2 
3 
4 


w ኤመ YH 


2. አካባቢያችን በወንጌል የመውሰድ ጥበብ እና የጦር ዕቅድ ምንድን ነው ? 

1) በተከታታይ ወንጌልን መመስከር፡፡ (ሐዋ 19፡8-12) 

2) በክፍት ስብሰባ በአካባቢያችን ሁሉም ቦታ ወንጌል መስበክ፡፡ (ሐዋ 1፡8) 

3) በወንጌል ስብከት ጊዜ እግዚአብሔር አዲስ ሰውን ይሰጣል፡፡ ለወንጌልም ስብከት አብሮ የሚሠራ ሰውን ይሠጣል፡፡ ምሳሌ- 


9 


ጵርስቅላ እና አቂላ (ሐዋ 18፡1-4) 
4) በአካባቢያችን ስላሉ ሰዎች መፀለይ፡፡ ምሳሌ- ሐር ነጋዴ የሆነችው ሊድያ ታማኝ ሰው አድርጎ ለጳውሎስ ሰጠ (ሐዋ 16፡13) 
5) የእግዚአብሔር ስልጣን በደንብ እንዲገለጥ መፀለይ፡፡ በእግዚአብሔር ስልጣን ወንጌል መስበክ፡፡ (1ቆሮ 2፡4-5) 


3. በክፍት ስብሰባ ጊዜ አሸናፊ ለመሆን ቁልፍ ምንድን ነው ? 
1) ኢየሱስን ያለመኑ ሰዎች አሁን ምን ይሆናሉ ? መንፈሳቸው የሞተ ይሆናል፡፡(ኤፌ 2:1) 
2) የሰው መሰረታዊ ችግሮች ምንድን ነው 7 እግዚአብሔርን መተው ነው፡፡ 


3) ኢየሱስ ላለሙ ሰዎች የተሰጣቸው በተከት ምንድን ነው ? 
1) የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናሉ፡፡ 

2) በፀልዩ ጊዜ ምላሽን ያገኛሉ፡፡ 

3) መንፈስ ቅዱስ አብሮአቸው ይሆናል፡፡ 

4) የሰይጣንን ስልጣን ያሸንፋሉ፡፡ 

5) መላዕክቶች ይመራቸዋል፡፡ 

6) በወንጌል አለምን ያሸንፋሉ፡፡ 

7) የመንግስት ሰማይ ዜጎች (ወራሾች) ይሆናሉ፡፡ 

6) የእግዚአብሔርን ስራ ይሸከማል፡፡ 

9 የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን እንዲገነቡ ሀብት ያገኛሉ፡፡ 
10) የአብርሃምን በረከቶች ይቀበላሉ፡፡ 


4. ወንጌል ለሚሰብክ ሰው የተሰጡ በረከቶች ምንደን ነው ? 

1) አለምን ያሸንፋሉ፡፡ 

3) የጨለማ ስልጣንን ያሸንፋሉ፡፡ 

3) በፀሎት ጊዜ መልስ ይቀበላሉ፡፡ የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፍ ያገኛሉ፡፡ (ማር 16: 18-20) 


5. በጌታ ኢየሱስ ዓለምን ለመውሰድ ጥሩ ዕቅድ ምንድን ነው ? 

1) እናንተ ማለት ሶስት አይነት ስራ የሚሠራ መሆን አለበት ይህም ማስተማር፤መስበክ እና መፈወስ ናቸው 
2) ሂድ ማለት ወደ ሚኖርበት አካባቢ ማለት ነው፡፡ 

3) ደቀ መዝሙር ማድረግ ማለት የደቀ መዝሙር ስልጠና፤ልምምድ መስጠት ማለት ነው፡፡ 

4) ማጥመቅ ማለት የወታደር ስልጠና ማለት ነው፡፡ 

5) ማስተማር እና መጠበቅ ማለት እንደገና ደቀመዝሙር ማድረግ ማለት ነው፡፡ (ማቴ 28:18-20) 


4. በእውነተኛ የወንጌል ስብከት ስራ ጊዜ አዲስ ሰዎችን ይወስዳል፡፡ 

1) በወንጌል ስብከት ጊዜ ብዙ ምልክቶች ይታያሉ፡፡ (ሐዋ 2:40-46) 

2) በወንጌል ስብከት ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ስልጣንና ቅባት በብዛት ይመጣል፡፡ (ሐዋ 4፡23-31) 
3) በወንጌል ስብከት ጊዜ ታላው ተሀድሶ ይሆናል፡፡ (ሐዋ 6፡7) 

4) በሰማሪያ ምድር ታላቅ ተሀድሶ ይሆናል፡፡ (ሐዋ 8:4-8) 

5) የቆርኔልዮስ ቤተሰብ ኢየሱስን እንዲያምኑ አድርጓል፡፡ (ሐዋ 10፡44-46) 

6) በወንጌል ስብከት ታላቅ የማዳን ስራ ያደርጋል፡፡ (ሐዋ 13፡44 -48) 

7) ወንጌል ስብከት ጊዜ ታማኝ ሰው ያስፈልጋል ምሳሌ- ሊድያ (ሐዋ 16:14-15) 

8) ለጳውሎስ ጵርስቅላ እና አቂላ ተሰጠ፡፡ (ሐዋ 18፡1-3) 

9) ጳውሎስ እጁን በጫነ ጊዜ 12 ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፡፡ (ሐዋ 19፡1-10) 


5. የወንጌል ሰው ፅኑ እምነት ቢኖረው ምን ይሆናል፡፡ 

1) በወንጌል ስብከት ጊዜ ፅኑ እምነት ካለ እግዚአብሔር ስልጣን ይመጣል፡፡ (ሮሜ 1፡16) 

2) በፀሎት ጊዜ ምላሽ እንዲመጣ ፅኑ እምነት ያስፈልጋል፡፡ (ዮሐ 14፡14) 

3) በወንጌል ስብከት ጊዜ ፅኑ እምነት የእግዚአብሔርን ስራ እንድናይ ያሰርጋል፡፡ (ኤር 33፡2-3) 

4) በወንጌል ስብከት ጊዜ ፅኑ እምነት ኖሮን በእግዚአብሔር ከተመካን እግዚአብሔር አዲስ ሰው፤ንብረት፣ የሚያስፈልገውን ሁሉ 
እግዚአብሔር ይሰጣል፡፡ (ዘፍ 22:13-14) 

5) በፅኑ እምነት ወንጌልን ከመሰከርን በኋላ የመንግስቱን አክሊል እናገኛለን፡፡ (ዳን 12፡3) 

በስራ ላይ ማዋል 


1 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያገኘኸውን ትምህርት እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች ማካፈል፡፡ 


10 


ፀሎት 


የክፍት ስብሰባ ስራ በእኔ በኩል እንዲያድግ ተግቶ መፀለይ፡፡ 


ምዕራፍ / ፍሬ የሚያፈራ የኢየሱስ ወታደር (ፊሊ 3፡1-16) 
1 ሰው ወንጌልን እንዴት አድርጎ ቢሰብክ ጥሩ ነው ? 


1 


KR W го 


) 
) 
) 
) 
) 


C1 


የወንጌል ሰው ወንጌል ብቻ ይሰብካል፡፡ ወንጌልን ከመስበክ በቀር ሌላ ስራ የለም፡፡ (ሐዋ 20:24) 
የጌታ ኢየሱስ ወታደር መሆን፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስን ትዕዛዝ መፈፀም /መታዘዝ፡፡ (ማቴ 28:18-20) 
ብዙ አዲስ ሰዎችን ለማግኘት የእግዚአብሔር ባሪያ መሆን፡፡ (1ቆሮ 9:19-22) 

ስለ ኢየሱስ መከራን መቀበል፡፡ (ቆላ 1:24) ፡፡ ኢየሱስ የቤተክርስቲያን መሪ ነው፡፡ 

ወንጌልን ኢየሱስን ወዶ ይሰራል፡፡ (ዮሐ 21:15-17) 


ረ የወንጌል ሰው ወንጌልን ለመስበክ የሚጀምርበት ጥሩ ቦታ ምንድን ነው 7 


1) 
2) 


በስሱ የህይወት መንገድ ላይ መሮጥ (2ረጢሞ 2:5) የእግዚአብሔር ራዕይ አይቶ መሮጥ ያስፈልጋል፡፡ 

ልዩ ከሆነ መንፈስ ልዩ ከሆነ ወንጌል፤ ልዩ ከሆነ የኢየሱስ ትምሕርት መለየት ያስፈልጋል፡፡ አዳኝ የሆነው ኢየሱስ ብቻ 
ነው፡፡ (2ቆሮ 11፡4) 

አብሮ ከኢየሱስ ጋር 3 አመት ተኩል ከሰለጠኑ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል በሀይል ለመስበክ ተለወጡ፡፡ (ማር 3፡13- 
19) 

11 ደቀመዝሙር የኢየሱስን ትንሳኤ ካዩ በኋላ ወንጌልን መሀይል ሰበኩ፡፡ (ሐዋ 1፡21-22) 

ኢየሱስ ብቻ የህይወትን ጌታ መሆን አለበት፡፡ (ፊሊ 3:7-9) 


3 የወንጌል ሰው ስሩ ወይም መሰረቱ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል፡፡ የወንጌል ሰው ስሩ/መሠረቱ ጠንካራ የሞሆነው እንዴት ነው ? 


1) 
2) 
3) 


ኢየሱስ የህይወቱ አስተማሪ የሆነ የኢየሱስ እና የሰው ሀሳብ አንድ አይነት መሆን አለበት፡፡ (1ቆሮ 1:10) 

የደቀ መዝሙር ስልጠና እንደገና መቀበል ያስፈልጋል፡፡ (ፊሊ 3፡1) 

ታማኝ እና የሚታዘዝ ሰው መሆን ያስፈልጋል ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል እና ፀሎት መኩል መለወጥ ይቻላል፡፡ (2ጢሞ 
2:2) 

ወንጌልን እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት መስበክ ያስፈልጋል፡፡(ረጢሞ 2:4) 

እንደገና ደቀ መዝሙር መሆን ያስፈልጋል፡፡ (ፊሊ 3፡17) 


4 የወንጌል ሰው ወንጌልን እንዴት አድርጎ መስበክ አለበት 7 


1) 
2) 


የመንፈስ ቅዱስን ስልጣን የሚገልጥ መሆን ያስፈልጋል፡፡(ቆላ 1:29) 

የራስን ስጋ እና ሀሳብ መመካት አያስፈልግም፡፡ ክፉ ቃል መናገር አያስፈልግም፡፡ መንፈስ ቅዱስን ብቻ መከተል 
ያስፈልጋል፡፡(ፊሊ 3:2-3 

ፈውስን ለማድረግ በኢየሱስ ስም መናገር /መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ (ሐዋ 4፡29-30) 


መንፈስ ቅዱስ የህይወቴ አስተማሪ መሆን ያስፈልጋል፡፡ በሚሰራው ስራ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን መመካት ያስፈልጋል፡፡ 
ዮሐ 16፡13-16) 


5 ሐዋሪያው ጳውሎስ በክፍት ስብሰባ ወንጌልን እንዴት ሰበከ 7 


ጳውሎስ ወደ ከተማ ገብቶ ወንጌልን የሰበከው ታማኝ የሆነ ሰውን ለመገንባት ነው፡፡ (ሐዋ 14፡19-28) 
ጳውሎስ በልድያ በኩል የፊሊጵስዩስን ቤተ ክርስቲያን ገነባ፡፡ 

ጳውሎስ ወንጌል ሲሰብክ የወህኒቤት ጠባቂና ቤተሰብ በኢየሱስ አመኑ፡፡ (ሐዋ 16:25-32) 

ጳውሎስ በወተወቱትና ባስጠነቀቁት ጊዜ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ወንጌል ሰበከ፡፡ (ሐዋ 18:5-11) 

ጳውሎስ ጢራኖስ በሚሉት ስፍራ ሁለት አመት ወንጌል ሰበከ (ሐዋ 19፡6-12) 

ጳውሎስ ጢራኖስ በሚሉት ስፍራ ሁለት አመት ወንጌል ሰበከ (ሐዋ 28:7-10) 

ጳውሎስ በታሰረ ጊዜ በሮም ወንጌል ሰበከ፡፡ (ሐዋ 28:23-24) 


11 


6 የወንጌል ሰው በብዙ መከራና ችግሎችም ውስጥ ወንጌልን መስበክ ይተውም/አያቋርጡም)፡፡ 
) ወንጌል ሳይሰበክ ቢቀር የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል፡፡ (1ቆሮ 9፡16) 


= 


2) የወንጌል ሰው እስከ ሞት ድረስ ወንጌልን ይሰብካል፡፡ (ሐዋ 20:24) 

3) የወንጌል ሰው ጠንካራ መሆን አለበት (ሐዋ 23፡11) 

4) የወንጌል ሰው የሚያገኘውን አክሊል አይቶ ይሮጣል፡፡(ፊሊ 3: 10-14) 

5) የወንጌል ሰው የመንግስተ ሰማይ አክሊል እና ስጦታ ያገኛል፡፡ (ረጢሞ 4:7-8) 
በስራ ላይ ማዋል 
1 በዚህ ምዕራፍ የተረዳከውን አዲስ ነገር ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች ማካፈል፡፡ 


ፀሎት 


ምዕራፍ 8: ትንሽ ቡድንን የመምራት ዘዴ (ማቴ 18-20) 

1 ትንሽ ቡድን ማለት የእግዚአብሔር መምጣት ውስጥ የሚገባ ነው፡፡ ትንሽ ቡድን ውስጥ መግባት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ 
ማድረግ ነው፡፡ 

የትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ ዕቅድ ምንድን ነው፡፡ 


1) ኢየሱስን መውደድ ነው፡፡ 
2) ኢየሱስ እኔን እንዲወድ ማድረግ ነው፡፡ በእኔ በኩል የኢየሱስ ፍቅር ይገለፃልለለ 
3) የኢየሱስን ፍቅር ይዘን ወደ ሌሎች ሄደን የኢየሱስን ፍቅር ለመስጠት ነው፡፡ 


2 ትንሽ ቡድን ወደ 5w ይመራል፡፡ 
1) Welcome (እንኳን ደህና መጣ)- ወደ ትንሽ ቡድን አዲስ ሰው ሲመጣ አንኳን ደህና መጣ ብሎ ይቀበላል፡፡ 


2) Worship (አምልኮ) ትንሽ ቡድን ከመጣው አዲስ ሰው ጋር ቤት ውስጥ ባለ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዝማሬ እና 
አምልኮ ይሰጣል፡፡ 


3) Word (የእግዚአብሔር ቃል)- ትንሽ ቡድን በትንሽ ቡድን መሪ አማካይነት የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ቃል 
አብረው ይካፈላሉ፡፡ 


4) Witness (ምስክርነት)- ትንሽ ቡድን እያንዳንዱ በየተራ አዲስ ለመጣው ሰው ኢየሱስ እንዴት እንዳዳናቸው መመስከር 
ወይም መናገር፡፡ 


5) Work and prayes (ስለ እኛ ፀሎትን-እግዚአብሔርን በፀሎት ስንጠብቅ ምላሽ ማግኘጽ፡፡ 


3 welcome (እንኳን ደህና መጣ) ማለት አዲስ ሰው ከትንሽ ቡድን ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው፡፡ አዲስ ሰውን እንኳን ደህና 
መጣ ብሎ ስላለበት ሁኔታ፤ቤተሰብ ሁሉንም ጠይቆ አብሮ በፍቅር ህብረት ማድረግ ማለት ነው፡፡ 


4 worship (አምልኮ) ማለት ትንሽ ቡድን እያንዳንዳቸው የሚያስቡት ለእግዚአብሔር አምልኮ እና ክብር መስጠት ነው፡፡ 


5 word (የእግዚአብሔር ቃል) ማለት ትንሽ ቡድን ቃል በሚናገር ጊዜ ትኩረታቸው ኢየሱስ ላይ ነው፡፡ በእግዚአብሔር ቃል በኩል 
የእግዚአብሔር ስልጣን ይገለጣል፡፡ (ዕብ 10:24-25) 


6 witness(PANCTH) ማለት ትንሽ ቡድን ትኩታቸው ኢየሱስን ያለመኑ ሰዎች ላይ ነው፡፡ 


7 word and prayes (ስራ እና ፀሎት) ማለት ስለ ችግሮች ከፀለይን በኋላ ምላሽ ባገኘን ጊዜ የእግዚአብሔርን ስልጣን እናያለን፡፡ 
1 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተረዳውን እና እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 


ፀሎት 
ወንጌል ስብከት ጊዜ የኢየሱስ መምጣት እና ስልጣን እንዲገለጥ ተግተህ ፀልይ፡፡ 


ምዕራፍ 9 የወንጌል ስብከት ስራ በመንፈስ ቅዱስ ስልጣን (1ቆሮ 2:4-5) 
ደቀ መዛሙርቱ ከኢየሱስ ጋር ሶስት አመት ተኩል አብረው በነበሩ ጊዜ ወንጌልን በሃይል አልሰበኩም ነገር ግን ከትንሳኤው በኋላ 
ማርቆስ ቤት ውስጥ ሳሉ መንፈስ ቅዱስ መጣ ከዚያ በኋላ ወንጌልን በኀይል ሰብከዋል፡፡ 


ለምን በቤተክርስቲያን ውስጥ አዲስ ሰዎች አይጨመሩም 7 ወይም ለምን ቤተክርስቲያን አታድግም 2 
1) ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ስራ ወይም ወንጌል ስብከት ማድረግ ስለማይፈልጉ፡፡ 
12 


የፀጋ ስጦታ ስለሌለ፡፡ 


) 
3) የደቀ መዝሙር ስልጠና ስለሌለ፡፡ 
4) የወንጌል ሰው ስለሌለ፡፡ 
5) ፀሎት እና የመንፈስ ቅዱስ ስራ ስለሌለ፡፡ 


1 አለምን በወንጌል ለመውሰድ የእግዚአብሔር የጦር ዕቅድ ምንድን ነው 2 
1) የወንጌል ስልጣን ነው፡፡ ክርስቲያን ወይም ደቀመዝሙር ኢየሱስ ሞቶ በተነሳ ጊዜ አሸናፊ ሆነዋል፡፡ (ቆላ 2፡13-15) 
) የደቀ መዝሙር ስልጠና ያስፈልጋል፡፡ (ማቴ 9፡30) 
3) በፀሎት የመንፈስ ቅዱስ ስልጣን በመቀበል፡፡ (ሉቃ 24:48-49) 
) በመንፈስ ቅዱስ የፀጋ ስጦታ በመጠቀም ፡፡ (1ቆሮ 12፡4-9) 


ረ መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ወደ ኢየሱስ የሚያመጣ ጌታ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይሠራል ? 
1) ለወንጌል ሰው የፀጋ ስጦታ በመስጠት (1®Œ 12:4-11) 
) መሪዎችን በመገንባት፡፡ ከገነባ በኋላ ጥበብን፣ እምነትና በሀይል መንፈስ ቅዱስ አብሮ በመሆን፡፡ (ሐዋ 6፡1-7) 
3) ጠንካራ የሆነ እምነትን በመስጠት፡፡ (1ቆሮ 2:4-5) 
) የመንፈስ ቅዱስ ቅባትን ለወንጌል ሰው ሁልጊዜ በመስጠት፡፡ (ሐዋ 10፡38) 


3 በመንፈስ ቅዱስ ስራ በኩል ቤተክርስቲያን መገንባት፡፡ 
1) ክርስቲያኖች በመንፈስ ቅዱስ ቅባት ነፃ ይሆናሉ፡፡ (ሉቃ 4፡18-19) 
) ጌታ ኢየሱስ የሰይጣንን ስልያን ሁሉ በማፍረስ ፡፡ (1ዮሐ 3፡8) 
) ወንጌል በፈውስ በኩል ያድጋል፡፡ (ሉቃ 7፡22) 
) በአለም ላይ የወንጌልን በር በመክፈት፡፡ (ማር 16:15-18) 


ጐ W го 


4 ደቀመዝሙር ወይም ክርስቲያን በተለወጠ ጊዜ ሁሉም ነገር ይለወጣል፡፡ ሰውን የሚለውጠው የእግዚአብሔር ስልጣን ብቻ ነው፡፡ 
መንፈስ ቅዱስ ሲሠራ ምን አይነት ለውጥን ያደርጋል፡፡ ? 


1) ሰውነትን ሙሉ ጤናማ ያደርጋል፡፡ (ሐዋ 3፡1-4) 


) 
2) ሀይለኛ ምስክርነት ሰውን ይለውጣል፡፡ (ሐዋ 2:36-39) 
3) አካባቢያችንን ይለውጣል፡፡ (ሐዋ 2:42-47) 
4) በወንጌል ስብከት ጊዜ ምልክቶችን ያደርጋል፡፡ (ማር 16፡20) 


5 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስንስማማ ምን አይነት ስራን ይሰራል ? 
1) ታላቅ ደስታ እና የፈውስን ስራ ይሰራል፡፡ (ሐዋ 8: 4-9) 


2) በወንጌል ስብከት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሀይል ይመጣል፡፡ (ሐዋ 20:44-46) 
3) ለወደፊት ምን አይነት ስራን እንደምንሰራ ይመራል፡፡ (ሐዋ 11:27-30) 
4) የሚረዱ ሰዎችን ይሰጣል፡፡ (ሐዋ 13፡1-3) 

5) ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ይሰጣል፡፡ (ሐዋ 18፡1-3) 


6 እንዴት ብንሆን የመንፈስ ቅዱስ ቅባትን እንቀበላለን ? 
1) በየቀኑ በእውነተኛ ፀሎት ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ቅባትን መቀበል ይቻላል፡፡ 
2) በእኔ ሀሳብ ሳይሆን በእግዚአብሔር መርህ ወይም ዘዴ መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ 
3) የእግዚአብሔር ስልጣን እንዲሠጠን በመፈለግ 
4 ለሌሎች የፀጋ ስጦታ ባላቸው ክርስቲያኖች ላይ ባለመፍረድ በቃልና በፀሎት ጊዜ መንፈስ ቅዱስን መቀበል ይቻላል፡፡ ከንሰሐ በኋላ 
መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ 
በስራ ላይ ማዋል 


13 


1 በዚህ ምዕራፍ አዲስ የተረዳከውን ነገር እና እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች ማካፈል 
ፀሎት 
የመንፈስ ቅዱስ ቅባትን በመፈለግ ተግቶ መፀለይ 


14 


መፅሐፍ ሁለት 


የወታደር ህይወት (ክፍል 2) 
ምራፍ 1 የክፍት ስብሰባ ስልጣን (ሐዋ 10፡36) 


1 ክፍት ስብሰባ ማለት ከሠይጣን ጋር መንፈሳዊ ጦርነት ማድረግ ነው፡፡ የክፍት ስብሰባ የአሸናፊነት ምስጢር ምንድን ነው ? 
1) ኢየሱስ የሰይጣንን ስልጣን ያፈርሳል፣ያሸንፋል፡፡ (ቆላ 2፡13-15) 


2) ኢየሱስ የሠይጣንን ስልጣን እንዲያፈርስ ባወቅን ጊዜ ምን አይነት ስራን እንሰራለን፡፡ ከሀጢአት፣ከህመም፣ከስቃይ እና 
ከድብርት ነፃ እንሆናለን፡፡ (ሉቃ 4: 18-19) 


3) ኢየሱስ የሰይጣንን ስልጣን እንዲያፈርስ ብናምን አካባቢያችን ይለወጣል፡፡ 
ምሳሌ 1 በቃና ዘገሊላ የሰርግ ስፍራ ውሃው ወደ ጠጅ ተለወጠ፡፡ (ዮሐ 2:1-11) 
ምሳሌ 2 የንጉሥ ባሪያ ልጅ ተፈውሷል፡፡ (ዮሐ 4፡50-54) 
ምሳሌ 3 5ዳቦ 2h4 ለ5 ሺህ ህዝብ መግቧል፡፡ (ዮሐ 6: 1-14) 


2 የክፍት ስብሰባ ስልጣን ምንድር ነው ? 
1) ወንጌል የእግዚአብሔር ስልጣን ነው፡፡ (ሮሜ 1፡16) 
2) በወንጌል የእግዚአብሔርን ስልጣን ባወቅን ጊዜ ሀይለኛ የእምነት ሰው እንሆናለን፡፡ (ሮሜ 1፡17) 
3) የወንጌል ምንጭ ኢየሱስ ነው፡፡ ኢየሱስን ባመንን ጊዜ የአብርሃም በረከቶችን እንቀበላለን፡፡ (ገላ 3፡13-14) 


3 ክፍት ስብሰባ ማለት ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚሰበክ ማለት ነው፡፡ 
1) የፀጋ ስጦታ እና በረከቶችን ከተቀበልን በኋላ ወንጌል መስበክ እንችላለን፡፡ (ማር 1፡15) 
2) ክፍት ስብከት የአብርሃም በረከቶች የምንቀበልበት ቦታ ነው፡፡ (ዘፍ 12፡1-3) 


3) ክፍት ስብሰባ የእግዚአብሔር መንግስት ያለበት ቦታ ነው፡፡ ብርሃን በመጣ ጊዜ ጨለማ ይሄዳል፡፡ ኢየሱስ ወደ ህይወቱ 
የገባ ሰው ከአጋንንት፣ከሰይጣን፤ከእርግማን ነፃ ይወጣል፡፡ (ማቴ 12፡28) 


4) ለክፍት ስብሰባ ትንሽ ቡድን በረከቶች ተሰጥተዋል፡፡ ቤተክርስቲያንን በጠንካራ ዓለት ላይ ይገነባል፡፡ ሰይጣንን እና 
ሲኦል ቤተክርስቲያንን አያሸንፍም፡፡ በፀሎት ጊዜ ምላሽን ይቀበላል፡፡ የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፍ ይሰጣቸዋል፡፡ 


4 ክፍት ስብሰባ የኢየሱስ ድል /አሸናፊነት የሚታይበት/ የሚገኝበት ቦታ ነው፡፡ 
1) አስቀድሞ የወንጌል ዜና የሰይጣን ወይም የዘንዶ ራስ መቀጥቀጥ እና ማፍረስ ነው፡፡ (ዘፍ 3፡15) 


2) የዲያብሎስን ራስ ማፍረስ ነው፡፡(1ዮሐ 3፡8) 

3) በክፍት ስብሰባ የወንጌል ስራ ጊዜ የተትረፈረፈ ህይወት ይኖራል፡፡ (ዮሐ 10፡10) 
4) የኢየሱስ መስቀል ማሸነፍ ነው፡፡ (ቆላ 2:15) 

5) በኢየሱስ ስም ሀጢያት መደምሰስ ነው፡፡ (ዕብ 9፡28) 


5 ክፍት ስብሰባ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው፡፡ 
1) የመንፈስ ቅዱስ አስተማሪ መንፈስ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ይመራል፡፡ (ዮሐ 14:26 እና 16፡13-15) 


2) መንፈስ ቅዱስ ስልጣንን ይሰጣል፡፡ መንፈስ ቅዱስ ቅባትን ይሰጣል፡፡ በወንጌል ስራ ይመራናል፡፡ ንሰሀ እንድንገባ 
ይመራናል፡፡ መንፈስ ቅዱስ በሃይል አብሮ ይሆናል፡፡ (ሐዋ 1፡8) (ሐዋ ረ፡1-13) እና (ሐዋ 8፡4-8) (ሐዋ 9፡1-10) 
እና (ሐዋ 10:38) 


3 መላዕክቶች ይመራሉ፡፡ መንፈስ ቅዱስ መሪዎችን ይመርጣል፡፡ በወንጌል ስራ ጊዜ አብሮ የሚሰብክ ታማኝ የሆነ ሰዎችን 
ይሠጣል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ያጠምቃል፡፡ (ሐዋ 12፡1-12, 13፡1-3, 18፡1-11, 19፡1-10) 


6 ኢየሱስ በክፍት ስብሰባ ትንሽ ቡድን የወንጌል ሰው የእግዚአብሔር ስራ ይሠራል፡፡ 
1) ብዙ ክፍት ስብሰባ ትንሽ ቡድን ብዙ ቦታ ወንጌል ይሰበካል፡፡(ማቴ 24:14) 
2) ቤተሰብ፣አካባቢ፣ሀኪም ቤት፣ ትምህርት ቤት ሁሉም ቦታ የእኛ ወንጌል የምንሰራበት ቦታ ነው፡፡ (ሐዋ 19:1-10) እና 
(ሐዋ 1፡8) 
3) መንፈስ ቅዱስን በታዘዝን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ በኩል ይሰራል፡፡ (ሐዋ 8:4-8) 
4) ክፍት ስብሰባ ትንሽ ቡድን ከወንጌል ስብከት በቀር ሌላ ስራ የለም፡፡ (ዮሐ 6:63) 
15 


በስራ ላይ ማዋል 
በዚህ ምዕራፍ ያገኘውን አዲስ ነገር እኛ እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንደልህ ከፃፍክ በኋላ ስለሌሎች አካፍል፡፡ 


ፀሎት 
የክፍት 


ምዕራፍ 
1 በክፍ 


ስብሰባን ስራ ለመሸከም/ለመፈፀም የመንፈስ ቅዱስ ስልጣን እንድታገኝ ፀልይ፡፡ 


2: የሰይጣንን የጦር ዕቅድ ማፍረስ ኤፌ 6፡10-20) 
ት ስብሰባ ስራ ሰይጣን አደጋ ለማምጣት ይሞክራል፡፡ ሰይጣን አደጋ ለማምጣት ምን አይነት ሴራ ይጠቀማል ? 


1) ሀጢያት እንድንሰራ ይፈትናል፡፡ ክርስቲያኖች ሀጢያት ከሰሩ በኋላ የደኅንነትን ደስታ ያጣሉ፡፡ 
2) በአለም እና በገንዘብ ሀሳብ በማታለል የፀሎት ህይወት ያበላቫል፡፡ 
3) በሀጢያት ውስጥ በማስገባት ፍርድ ውስጥ እንድንወድቅ ያደርጋል፡፡ክርስቲያኖች ንሰሀ ባደረጉ ጊዜ ኀጢአታቸው ይቅር 


ይባላል፡፡ 


4) በእግዚአብሔር መኖር ላይ ጥርጥርን ይሰጣል፡፡ 
5) ኢየሱስ ለእኛ የሰጠውን በየቀኑ የማሸነፍ ስልጣን እንዳናምን ያደርጋል፡፡ 
6) እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠውን የተትረፈረፈ ሕይወት እንድንጠራጠር ያደርጋል፡፡ 


2 የሰይጣንን የጦር ዕቅድ የማሸነፊያ ዘድ ምንድን ነው ? 
1) የሰይጣን አደጋ እና ዕቅድ ምንድን ነው 7 በጭንቀት እና በፍርሃት ውስጥ እንድንኖር ያደርጋል፡፡ (1ጴጥ 5፡7-8) 


2) ክርስቲያን የሰይጣንን አደጋ ለመከላከል ምን አይነት ጋሻ መያዝ አለባት ? የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሁሉ መልበስ 


አለበት፡፡ (ኤፌ 6፡10-12) 


3) የሰይጣን ስልጣን ምንድን ነው ? እኛ ሰይጣንን ለማሸነፍ ምን ማድረግ አለብን 7 መንፈስ ቅዱስን በሀይል መቀበል 


አለብን፡፡ ወንጌል ስብከት ማለት ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ጦርነት ነው፡፡ (ማቴ 12፡28-29) 


3 ለማሸነፍ እና ድል ለማድረግ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ልበስ፡፡ (ኤፌ 6፡13-19) 
1) የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ የመልበስ ዕቅድ ምንድን ነው ? እንደ እሳት የሚንበለበል የጠላትን ፍላፃ ለመስበር ነው፡፡ 


2) የእግዚአብሔር የጦር ዕቃዎች ምንድን ናቸው ? 


1 የመዳን ራስ ቁር -ይህ ማለት የደኅንነትን ደስታ እና ዋጋ ማወቅ ነው፡፡ 

2 የፅድቅ ጥሩር- የኢየሱስን ፍቅር፣ስልጣን እና ደስታን ማወቅ ነው፡፡ 

3 በእውነት መታጠቅ በተስፋ ቃል ላይ መቆም ነው፡፡ 

4 የሰላም ወንጌል ጫማ- የኢየሱስን ፍቅር መስበክ ነው፡፡ 

5 የእምነት ጋሻ- ታላቅ እምነት ሲኖረን የጠላትን ፍላፃ መከላከል ይቻላል፡፡ 

6 የመንፈስ ሰይፍ- ይህ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ በእግዚአብሔር ቃል ሰይጣንን ማሸነፍ ይቻላል፡፡ 
7 በመንፈስ መፀለይ- ሁል ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆነን መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ 


4 በስራ 
1 
2 
3 
4 


5 fh¿ 
1 


ጐ W [о 


ቦታ ላይ የክፍል መሪ የሚሰራው ምንድን ነው ? (H4. 6:19) 
) አብሮ የሚፀልዩ ሰዎችን ያገኛል፡፡ 

) የወንጌልን ሚስጥር ያገኛል፡፡ 

) ታማኝ ሰውን NUT በኋላ ይገነባል፡፡ 

) መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ ፅኑ እምነት ያስፈልጋል፡፡ 


ቦታን ለመያዝ አሸናፊ የሚያደርገውን ቁልፍ ምንድን ነው ? የደቀመዝሙር ስልጠና የሚያዘጋጅ ሰው እና ታማኝ ሰው፡፡ 
) ጢሞቲዮስ- ደቀመዝሙር ስልጠና የሚያዘጋጅ ሰው ነው፡፡ (ሐዋ 16: 1-5) 

) ልድያ- ታማኝ ሴት ናት፡፡ (ሐዋ 16:14-15) 

) የወህኒ ቤት ጠባቂ- ለማመን የተዘጋጀ ሰው ነው፡፡ (ሐዋ 16፡25-34) 

) የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ሰዎች- ለማመን የተዘጋጁ ሰዎች (ሐዋ 17፡1-3) 


16 


6 እግዚአብሔር እኛን አስቀድሞ እንድናሸንፍ ጠራን ፡፡ 


1) እግዚአብሔር እኛን እንደምናሸንፍ ተስፋ ሰጠ፡፡ መከራ ቢኖርም ውድቀት ግን የለም፡፡ እኛ በመጨረሻ ጊዜ አሸናፊ 
ሰዎች ነን፡፡ (ዘፍ 3፡15) 


) የጠላትን ሃይል ሁሉ እንድንቆጣጠት ስልጣን ሰጠን፡፡ (ሉቃ 10፡19) 

) በወንጌል ስብከት ጊዜ የጠላትን ሀይል እንድንቆጣጠር ስልጣን ሰጠን፡፡ (ማር 16:15-18) 
4) ማንም እግዚአብሔርን የሚቆጣጠር የለም፡፡ (ሮሜ 8፡3-39) 

) በድካም ጊዜ ሰዎች ስፀልይ የእግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣል፡፡ (2ቆሮ 12፡9-10) 

) እግዚአብሔር ለእኛ ጥበብ እና ዕውቀት ሰጥቶናል፡፡ (ኤፌ 1፡17-22) 


ረጋ 


በስራ ላይ ማዋል 
1 በዚህ ምዕራፍ ያገኘውን አዲስ ነገር እና እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 


ፀሎት 
በወንጌል ስራ ቦታ ድል ለማድረግ የጠላትን/የሰይጣንን ሴራ ለመሳየት እንድትችል ተግተህ BAR: : 


ምዕራፍ 3: የትንሽ ቡድን የእድገት ምንጭ ምንድን ነው ? (ዘፍ 1:20-28) 
1 ትንሽ ቡደን ለምን መብዛት እና ማደግ አስፈለገ 7 (ዘፍ 1:26-28) 
1) መብዛት እና ማደግ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ ነው፡፡ 


2) መብዛት የትንሽ ቡድን እውነተኛ ፍሬ ነው፡፡ 

3) ትንሽ ቡድን ወንጌልን የጠፉትን ሰዎች ወደ ጌታ በወንጌል የማምጣት ስራ ነው፡፡ 

4) ትንሽ ቡድን ወንጌልን ሲሠራ ዓለምን ሁሉ ወደ ጌታ ማምጣት ራዕይ አድርጎ ይሰራል፡፡ 
5) እግዚአብሔር ለእኛ ወንጌል መስበክ ተልዕኮ ሰጥቶናል፡፡ 


2 በወንጌል ስብከት በፊት አስቀድሞ ለማብዛት እና ለማዳን መፀለይ ለማደግ እንዴት ይጠቅማል ? 

1) በየቀኑ መፅሐፍ ቅዱስ ማንበብ እና መፀለይ ለማደግ እንዴት ይጠቅማል ? በቃሉና በፀሎት በኩል የእግዚአብሔርን ድምፅ 
እና መመሪያ መቀበል ይችቾላል፡፡ (1ጴጥ 2:2) 

2) በየቀኑ ለአዲስ ሰው መፀለይ ለምን ያስፈልጋል ? በፀሎት ጊዜ ሰይጣንን ልባቸውን ይለቃል፣ከዚያ ልባቸው ለወንጌል 
ለመስበክ ይከፈታል፡፡ (1ጴጥ 5፡8-9) 

3) ከክርስቲያኖች ጋር አብሮ የመፀለይ ስልጣን ምንድን ነው 7 በግል ከመፀለይ በህብረት መፀለይ እጥፍ ስልጣን እንዲገለጥ 
ያደርጋል፡፡ (ሐዋ 4፡29-31) 

4) ክርስቲያኖች ለማያምኑ ሰዎች ለምን ይፀልያሉ ? ክርስቲያኖች እና አዲስ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ቤተሰብ 
ይሆናሉ፡፡ (ዘፍ 18፡16-33) 

5) ፆም እና ፀሎት ምን አይነት ስልጣን አለው 2 በሰይጣን የተያዘው ይለቃል፣ቶሎ ምላሽ ይመጣል፡፡ (ኢሳ 58:6) 


3 የትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ ለማደግና ለመብዛት ዕቅድ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ (ኤፌ 4፡11-12) 
1) ሁሉም ቤተክርስቲያን የክፍል መሪ ነው፡፡ ሁሉም አገልጋዮች ለክርስቲያን ወንጌልን እንዲሰብኩ ይናገራሉ፡፡ 
2) ትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ ከወራት እና ከዓመታት በኋላ ይበዛል፡፡ 
3) የቤተክርስቲያን መሪ ለክርስቲያን ሰው ዕቅድን ራእይ በተደጋጋሚ መናገር አለበት፡፡ 
) 


4) የቤተክርስቲያን መሪ ዕቅድ ምን ያህል እንደተፈፀመ፣ ምን ያህል አዲስ ሰው እንደመጣ በየጊዜው cheek ማድረግ 
አለበት፡፡ 


4 ወንጌል ስብከት የጌታ ኢየሱስ ትዕዛዝ ነው፡፡ የላመኑትን ሰዎች ወንጌልን ሰብኮ ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት ይቻላል፡፡ 
1) በወንጌል ስብከት ጊዜ ክፍት ስብሰባ ማድረግ እና መብዛት ይቻላል፡፡ (ሉቃ 19፡10) 


2) ነጭ ስንዴ አዝመራው ላይ አይቶ ማጨድ እንደሚገባ ሁሉ ያላመኑት ሰዎችን ሳይሞቱ እና ሳይጠፉ ወንጌልን ሰብኮ ማዳን 
ያስፈልጋል፡፡ ሰፊ መረብ ብዙ ዓሣ ይይዛል፤ክፍት ስብሰባ ሲበዛ ብዙ ያላመኑ አዲስ ሰዎችን ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት 
ይቻላል፡፡ (ዮሐ 4:35) 


17 


3) ወንጌል ካልተሰበከ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል፡፡ (1ቆሮ 9:16) 
4) ቤተክርስቲያ ወንጌል መስበክ አለባት፡፡ (2ቆሮ 5፡11) 
5) ሰዎች በወንጌል ስብከት ጊዜ ስለ ኢየሱስ ይሰማሉ፡፡ (ሮሜ 10፡14) 


5 የክፍት ስብሰባ መሪ ሁለተኛ መሪ ማዘጋጀት አለበት፣ ክፍት ስብሰባ ውስጥ ሰዎች ሲበዙ ሁለት ቦታ ሲከፈል ሁለተኛውን 
ያዘጋጀውን መሪ መስጠና እና የክፈል መሪ እንዲሆን ማድርግ አለበት፡፡ (2ጢሞ 2:2) 


1) የክፍል መሪ ሁለተኛ ተከታይ መሪ ማለማመድ እና እልጠና መስጠት አለበት፡፡ 
) ክፍት ስብሰባ ሲበዛ ሁለተኛውን መሪ መስጠት እና የክፍል መሪ ማድረግ አለበት፡፡ 
3) የክፍል መሪ ሁለተኛውን መሪ ታማኝነቱን cheek (ማረጋገጥ) አለበት፤የክፍል መሪ መሆን ይችላል ወይስ አይችልም ብሎ 
) የክፍል መሪ ሁለተኛውን መሪ የክፍት ስበሰባ ዋና የክፍል መሪ አድርጎ (ለአንድ ወር ያህል) መምራት ይችላል አይችልም ? 
የሚለቅን ማረጋገጥ አለበት፡፡ 
5) አንድ ወር ከፈተንከው በኋላ የክፍል መሪ መሆን ከቻለ ሁሌ የክፍል መሪ እንዲሆን መሪ አንዲሆን ስፍራውን ይሰጠዋል፡፡ 
6) የክፍት ስብሰባ ሲበዛ ታማኝ የሆኑ የክፍል መሪ እንዲሰጥ መፀለይ ያስፈልጋል፡፡ 


6 የክፍት ስብሰባ እና የቤተክርስቲያን ተሀድሶ ምንጭ ምንድን ነው 
1 የማደግ እና የማብዛት ምንጭ ምንድን ነው 7 


1) የክፍል መሪ ብዙ ጊዜ ሊያገለግል ክፍት ስብሰባ ይበዛል፡፡ 
ፀሎት በተፀለየ ጊዜ ክፍት ስብሰባ ይበዛል፡፡ 
በቃልና በፀሎት ክፍት ስብሰባ ይበዛል፡፡ 


) 
) 
) 
) ስለ መብዛት ዕቅድ ማውጣት ያስፈልጋል፡፡ 
) 
) 
) 


л + W го 


የደቀመዝሙር ስልጠና ማድረግ ያስፈልጋል 
ሁለተኛ መሪ ማዘጋጀት እና ብዙ ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል፡፡ 
ወንጌል ስብከት ጊዜ ክፍት ስብሰባ ማድረግ እና መብዛት ይችላል፡፡ 


ጋ 


7 


2 ማደግ እና መብዛት እንዳይሆን የሚያደርግ ምንጭ ምንደን ነው 7 

) ?h&A መሪ ወንድም ሴትም መሆን ይቻላል፡፡ 

) ሀብታም ደሀ የተማረ ሁሉም የክፍል መሪ መሆን ይችላል፡፡ 
) ያገባና እና ያገባ ሁለቱም የክፍል መሪ መሆን ይችላል፡፡ 

) ሁሉም ክርስቲያኖች የክፍል መሪ መሆን ይችላሉ፡፡ 
) 
) 


л + I — 


ዝምተኞች ደግሞ ተናጋሪም ሰው የክፍል መሪ መሆን ይችላል፡፡ 
የፀጋ ስጦታ የለውም የክፍል መሪ መሆን ይችላል ምክንያቱም የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ፡፡ 


o 


በስራ ላይ ማዋል 
1 በዚህ ምዕራፍ ያገኘውን አዲስ ነገር እና እንዴት በስታ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች ማካፈል 


ፀሎት 
ክፍት ስብሰባ እንዲበዛ እና እንዲያድግ ፀልይ 


ምዕራፍ 4: ከምንፈስ ቅዱስ ጋር አብሮ መስራት (1ቆሮ 2:4-5) 
1 መንፈስ ቅዱስ ለወንጌል ሰው ምን አይነት የፀጋ ስጦታ ሰጠ ? (1ቆሮ 12:7-10) 


1) የልሳን መናገር እና የመተርጎም እና የትንቢት መናገር ፀጋ ስጦታ ሰጠ 
2) የፈስ ፀጋ ሰጠ፤አጋንንትን ማውጣት ስልጣን፣የእምነት ፀጋ ስጦታ ሰጠ፡፡ 
3) የጥበብ፤የዕውቀት ቃል እና መናፍስትን መለየት ፀጋ ስጦታ ሰጠ፡፡ 


2 ለምን ሰዎች ይሸነፋሉ ? (ሆሴ 4፡6) 


18 


1) አዳም በዘመኑ ለምን ተሸነፈ ? መልካሙን እና ክፉ የምታስታውቀውን ፍሬ እንዳይበሉ ያሳወቃቸውን ቸል ብለው 
ስለበሉ፡፡ 


2) በኖህ ዘመን የነበሩ ሰዎች ለምን ጠፉ ? የዝናብ ፍርድን ቸል ስላሉ፡፡ 

3) በአብርሃም ዘመን የነበሩ ሰዎች ለምን ተሸነፉ 7 በፍጹም ልባቸው ስላልታዘዙ፡፡ 

4) የአዲስ ኪዳን ዘመን ሰዎች ለምን ተሸነፉ ? ኢየሱስን ባለማወቃቸው፡፡ 

5) በዚህ ዘመን ያሉትስ እንዴት ናቸው 7 መንፈስ ቅዱስን ባለማወቃቸው እና ቸል በማለታቸው፡፡ 


3 ሰይጣን ለወንጌል ሰው ብዙ አይነት ፈተናና ሴራ ያዘጋጃል፡፡ 
1) ሰዎችን ሰይጣን እየተጠቀመ የወንጌልን ሰው ለመጉዳት ይሞክራል፡፡ (ኤፌ 6፡8) 
) ሰይጣን ለወንጌል ሰው የተሳሳተ ሀሳብ በመስጠት ለመጉዳት ይሞክራል፡፡ (ቆላ 2፡8) 
3) ሰይጣን ለወንጌል ሰው በህይወቱ ብዙ አይነት ፈተናን ይከፍታል፡፡ (ዕብ 5፡11-14) 
) 


ሰይጣን ለወንጌል ሰው እንዲታበይ (ትዕቢት እንዲያመጣ) የተለያዩ ሀሳቦችን ይሰጣል፡፡ ሰይጣን የወንጌልን ሰው ወንጌል 
እንዳይናገር ይከላከላል፡፡ (ሐዋ 11፡1-3) 


4 መንፈሳዊ ጦርነትን እንዴት ማሸነፍ ይቻላል 7 


1) የእግዚአብሔርን መንግስት ኀይልና ስልጣን በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ (ሉቃ 9:1-2) 
) የመንፈሳዊ ሀይልን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ (ሐዋ 1፡8) 

3) የእግዚአብሔር ቃል መሞላት ያስፈልጋል (ማቴ 8:5-13) 
) 


በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ መኖር ውድቀት የለውም፡፡ ኢየሱስ የወይን 
ግንድ ነው፤ እኛ ክርስቲያኖች ቅርንጫፍ ነን፡፡ (ዮሐ 15:3-5) 


5) በፀሎት የመንፈስ ቅዱስን ፀጋ መቀበል ያስፈልጋል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ኀይል አጋንንትንና ሰይጣንን መዋጋት 
ያስፈልጋል፡፡ (ኤፊ 2:18) 


5 በወንጌል ስብከት ጊዜ ህያው የሆነ የእግዚአብሔር ስልጣን ይገልጣል፡፡ 
1) ሰዎችን ከሰይጣን እስራት መፍታት (ማውጣት) ነው፡፡ (ማር 1፡21-27) 
) ህመምተኞችን መንፈስ ነው፡፡ (ማር 1፡29-34) 
3) የሞተውን ሰው ህያው ማድረግ ነው፡፡ (ዮሐ 3፡1-6) 
) ልባቸው Am ሰው ደስታቸውን መመለስ ነው፡፡ (ዮሐ 21:17-21) 
) ኢየሱስ እንደ ዘኪዎስ ያሉትን እንዳዳነ የመዳን ድርጊት ነው፡፡ (ሉቃ 19፡1-10) 


6 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብሮ መስራት ሁሌ አሸናፊ ያደርጋል፡፡ 


1) የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ፣ የምክርና የኀይል መንፈስ፤የዕውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት 
መንፈስ ነው (ኢሳ 1:28-29) 


2) መንፈስ ቅዱስ የወንጌል ስብከት ስራ እንድንሰራ ኀይልና ስልጣንን ይሰጣል፡፡ (ሐዋ 1፡8) 

3) መንፈስ ቅዱስ የሐዋሪያው ጳውሎስ ኀይልና ስልጣን ሰጥቶ ወንጌል እንዲሰበክ አድርጓል፡፡ (ቆላ 1፡28-29) 

4) በወንጌል ስብከት ወቅት መንፈስ ቅዱስ ከወንጌል ሰው ጋር አብሮ ይወራል፡፡ (ማር 16፡20) 

5) መንፈስ ቅዱስ በየጊዜው ኢየሱስን ያላመኑትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨምራል፡፡ (ሐዋ ሪ፡47) 
በስራ ላይ ማዋለወ 


1 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያገኘኸውን አዲስ ነገር እና እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 
ፀሎት 

ከመንፈስ ቅዱስ አብሮ ሰራተኛ እንድትሆን ተግተህ መፀለይ፡፡ 

ምዕራፍ 5፡ የበሰለ ማንነት ያለው ደቀ መዝሙር መሆን (ፊሊ 3፡17) 


1 ሰባት አይነት ምንጭ የበሰለ ደቀ መዝሙር ለመሆን አለ፡፡ (2ጴጥ 1፡1-11) 


19 


መልካም ስራን ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ከመልካም ስራ በኋላ ደግሞ ክብርን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል፡፡ ክብርን 
ለእግዚአብሔር ካልሰጠን በሰማይ አክሊልን እናገኝም፡፡ 


እግዚአብሔርን በጥልቀት ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ከተዐምራትና ከፈውስ በላይ የአግዚአብሔር ቃል ይበልጣል፡፡ 
ራስን መግዛት ያስፈልጋል፡፡ 

በትዕግስት እንዲኖር ያስፈልጋል፡፡ 

እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል፡፡ 

ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ሁሉ መውደድ ያስፈልጋል፡፡ 

አጠቃላይ ህዝቡን ሁሉ መውደድ ያስፈልጋል፡፡ 


2 የበሰለ ደቀመዝሙር ፀባይ ምንድን ነው ? (2ሳሙ 16:5-14) 


1) 
2) 
3) 


ዳዊት ጥፋቱን ካወቀ በኋላ ንሰሐ እንደገባ ንሰሀ የሚገባ ሰው ነው፡፡ 
ዳዊት ለሳሚ እና ለአቤሴሎም ይቅርታ እንደሰጠ ይቅርታ የሚያደርግ ሰው ነው፡፡ 
በመልካም ስራ ክፉን የሚያሸንፍ ሰው ነው፡፡ (2ሳሙ 16: 12) 


3 የበሰለ ደቀመዝሙር እንዲያሸንፍ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ? 


ልቡን ለእግዚአብሔር እና ለሰዎች መክፈት አለበት፡፡ 
አስቀድሞ ታማኝ እና ሌሎችን የሚያገለግል መሆን አለበት፡፡ 
በራሱ ሀሳብ ብቻ ችክ ማለት የለበትም፡፡ 

የራሱን ቁጣ መቆጣጠር አለበት፡፡ 


4 የበሰለ ደቀመዝሙር ሊያደርው የሚገባ ጥንቃቄ ምንድን ነው 7 


1) 


ቤተሰብን ቸል ማለት የለበትም፤በጥንቃቄ መያዝ አለበት፡፡ 


2) የስጋን ደስታ ማውጣት ያስፈልጋል፡፡ 
3) ክፉ ፀባይ እና ተጨቃጫቂነትን ያለው ባህሪይ መቀየር ያስፈልጋል፡፡ 
4) ቅናት እና ራስ ወዳድነትን ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ 

በስራ ላይ ማካፈል 


ለማደግ በውስጥ ያለውን ክፉ ፀባይ አስቀድሞ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ ያለብህን ክፉ ፀባይ ከፃፍክ በኋላ ከጓደኖችህ ጋር ተነጋገር፡፡ 


5 የበሰለ ደቀመዝሙር ዕቅድ ምንድን ነው 7 


እንግዳ ተቀባይ እና ሌሎችን የሚረዳ ልብ ያለው ሰው መሆን፡፡ (1A 6፡6) 
የቤተክርስቲያን መሪዎችንና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሰው ነው፡፡ (ዕብ 13፡17) 
ሌሎችን ከረዳ በኋላ ስጦታን የማይቀበል ሰው ነው፡፡ (ሉቃ 6፡27-31) 

የራሱን ፀባይ ልብ ያለው ሰው ነው፡፡ 

የራሱን ፀባይ የሚቆጣጠር /ራሱን የሚገዛ) እና ብዙ የመንፈስ ፍሬ ያለው ሰው ነው፡፡ 


6 የበሰለ ደቀመዝሙር ባህሪ ምንድን ነው 7 


1 5 አይነት ፅኑ እምነት መያዝ ያስፈልጋል፡፡ እነዚህ ምንድን ናቸው ? 


በድኅነት ላይ ያለ ፅኑ እምነት 

በኢየሱስ ሀጢያቴ ይቅር ተብሏል የሚል ፅኑ እምነት 

በፀሎት ወቅት ምላሽ ይመጣል የሚል ፅኑ እምነት 

መንፈስ ቅዱስ እስከ መንግስት ሰማይ ይመራኛል የሚል ፅኑ እምነት 
በኢየሱስ ውስጥ በመኖር አሸናፊ እሆናለሁ የሚል ፅኑ እምነት 


ረ0 


2 እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠው የፀጋ ስጦታ ምንድን ነው ? ደህና ፀጋ ስጦታ በመጠቀም ያስፈልጋል፡፡ 


3 እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠው ችሎታ ምንድን ነው 7 


4 የፀጋ ስጦታ እና ችሎታ የሚገለጠው የወንጌልን ስራ ስንሰራ ነው፡፡ ካለበለዚያ መገለጥ አይችልም፡፡ 
5 የፀሎጽ ጥሞና ጊዜ እና የመፅሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ በየቀኑ ያስፈልጋል፡፡ 
6 በየቀኑ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል፡፡ 


7 ጌታ ኢየሱስ ከደቀ መዝሙር ጋር ሲሆን እንዴት እንደሚያድጉ ይመራል፡፡ 
1) በደቀ መዝሙር ስልጠና ራስን ካሸነፍኩ በኋላ ሀይለኛ ተዋጊ መሆን እችላለሁ፡፡ (ሐዋ 2:20) 
2) ጌታ ኢየሱስ ለወንጌል ሰው በወንጌል ስብከት ጊዜ ስልጣንን ሰጥቶ ይመራል፡፡ (ሐዋ 20፡24 
3) በወንጌል ስራ መከራና ችግር ይከሰታል ነገር ግን ጊታ ኢየሱስ መፅናናትን ይሰጣል፡፡ (ሐዋ 27:23-24) 


4) በወንጌል ስራ ወቅት የፅድቅን አክሊል ለመቀበል ፅኑ እምነት ያስፈልጋል፡፡ 
በስራ ላይ ማዋል 
በዚህ ምዕራፍ ያገኘውን አዲስ ነገር እና እንዴት ላይ ማዋል እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 


ፀሎት 
ያደገ የጌታ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ለመሆን ተግተህ ፀልይ 


ምዕራፍ 6 በወንጌል ስራ ወቅት ውድቀት የለም (ሐዋ 14፡19) 
1 በክፍት ስብሰባ ስራ ወቅት እግዚአብሔር ታማኝ ሰዎችን የሰጣል፡፡ 


1) ኢየሱስ ከማያምኑት ውስጥ ታማኝ ሰዎች አሉ፡፡ (ማቴ 10፡6) 
2) ከሰዎች መካከል እግዚአብሔርን የሚፈልጉ አሉ፡፡ (ሐዋ 16፡14) 


3) ከሰዎች መካከል የእግዚአብሔርን ቃል የሚፈልጉ አሉ፡፡ (ሐዋ 8፡26-39) 
ምሳሌ - ኢትዮሏያዊው ጃንደረባ 


4) የተልዕኮ ሰው (mossoonary) አይን ታማኝ ሰዎችን መለየት ይችላል፡፡ 


2 ክፍት ስብሰባ ማለት የእኛ የወንጌል ስራ ቦታ ነው፡፡ ለዚህ የሚያስፈልገው ነገሮች ምንድን ናቸው ? 


1) እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ዘር ዐይነት ስራ ነው፡፡ ቤተክርስቲያን ሰውን በመነፈሳዊ ህይወት ጥሩ የሚያደርግበት ቦታ ነው፡፡ 


2) አዲስ ሰዎችን አስቀድሞ ግንኙነት እና ህብረት ማድረግ ያስፈልጋል፣ከዚያ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መውሰድ 
ያስፈልጋል፡፡ካለበለዚያ አዲስ ሰው ቀድሞ ወደ ቤተክርስቲያን ከመጣ በኋላ ጓደኛ ወይም አብሮ የሚሆን ሰው አጥቶ 
ይመለሳል፡፡ 


3) ከወንጌል ስራ በኋላ አዲስ ልብ እንደ መኪና ቸርክ ህይወት መሆን አለበት፡፡ የመኪና ቸርክ ህይወት ማለት 


1 ኢየሱስ ክርስቶስ (FIONA): 2 ቃል 3 ፀሎት 4 አምልኮ 5 አገልግሎት 6 ምስክርነት (ወንጌል መስበክ) 7 ህብረት 8 የክርስቲያኖች 
የመታዘዝ ህይወት በየቀኑ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይገባል፡፡ 


3 ክፍት ስብሰባ የወንጌል ስራ ወቅት ፅኑ እምነት ያስፈልጋል፡፡ 
1) 3 አይነት የኢየሱስ ስራ ምንድን ነው 


ማስተማር 
መስበክ 
መፈወስ 
2) የወንጌል ሰው ፅኑ እምነት እንዲኖረው ምን ያስፈልጋል ? በየጊዜው የነቃ መሆን አለበት፡፡ 
3) የወንጌል ሰው በየጊዜው ራሱን ምን መጠየቅ አለበት ? 
1) የእግዚአብሔር ቃል በየጊዜው አንብቤአከሁ 7 
2) እቅዴ እየተፈፀመ ነው ? 
3) የትኛው በታ ወንጌል መስበክ አለበት ? 
4) በፀሎት ወቅት መንፈሳዊ ሀይል ምን ያህል ነው 7 


ረ1 


4 የወንጌል ሰው ከእግዚአብሔ የሚፈልገው ነገሮች ምንድን ናቸው 7 ታማኝ የሆነ የክፍል መሪ እንዲሰጥ 


4 በወንጌል ስራ ጊዜ መውደቅ አይኖርም፡፡ 
1) ወንጌል ስብከት ያስፈልጋል፡፡ (ማር 16:15-20) 
2) የደቀመዝሙር ስልጠና እና ልምምድ ማዘጋጀት ያስገልጋል፡፡ (ማቴ 28፡18-20) 
3) ሀይለኛ ስልጣንን ከእግዚአብሔር መቀበል ያስፈልጋል፡፡ (ሐዋ 1፡8) 
4) ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ የክፍት ስብሰባ የወንጌል ስብከት ያስፈልጋል፡፡ (ማቴ 24:14) 


የመሪነት ስልጠና 
መግብያ 
የመሪነት ስልጠና ማለት የደቀመዝሙር አንደኛ ህይወት እና ሁለተኛ ደረጃ የወታደር ህይወት የሚያገኝ ድንድይ ነው፡፡ 
በደቀ መዝሙር ህይወት በኩል እግዚአብሔር እኛን ጠርቶ አገኘን፡፡ የደቀመዝሙር ህይወት ምን አይነት እንደሆነ መረዳት 
ያስፈልጋል፡፡ የመሪነት ስልጠና ማለት ደቀ መዝሙር በፅኑ እምነት የሚሠራ ስራን ይገልፃል፡፤ ደቀመዝሙር ማለት ኢየሱስን ያላመኑ 
ሠዎችን ይዞ ማጥመድ እና ሁሉም ሀገር በመሄድ ያላመኑትን እንደገና ደቀመዝሙር የማድረግ ስራ ነው፡፡ ደቀመዝሙር ማለት 
እንደገና ልምምድ ደቀመዝሙር የማድረግ ስራ ነው፡፡ ደቀ መዝሙር ልምምድ ማለት እንደገና ልምምድ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ጥሪ 
እኛ ራዕይ ቀጥሎ እንደገና ልምምድ መሆን ያስፈልጋል፡፡ የመሪነት AAMT እግዚአብሔር አንተን ለክፍል መሪ ይጠራል፡፡ 
እግዚአብሔርን ጥሪ አውቆ እኛ የዚህን ጥሪ ምላሽ ህይወት ነው፡፡ ይህ የመሪነት ስልጠና ዕቅድ ነው፡፡ 
የእግዚአብሔር ጥሪ ከባድ ሳይሆን ለበረከት ነው፡፡ የእኔ ህይወት ትቶ ሳይሆን እግዚአብሔር መንግስት ዋጋውን መውሠድ ደስታ ያለው 
ህይወት ነው፡፡ እግዚአብሔር አሁን አንተን ከፍ ያለ ዋጋ ላለው ህይወት ያለ ቦታ ይጠራል፡፡ ይህ የእግዚአብሔርን ጥሪ በመለስን ጊዜ 
ሀሳባችን ይከናወናል፡፡ እግዚአብሔርም ጥቅምና በረከት ይሠጣል፡፡ 


ምዕራፍ 1 
እግዚአብሔር አንተን ይጠራል (НӨ 3: 1-8) 
እግዚአብሔር ሠዎችን ለመጠቀም አይቶ ሲጠራ መታዘዝ ያስፈልጋል፡፡ ሙሴን ከኮሬብ ተራራ፣ ጌድዮን ከፃፍራ፣ ዳዊት ከእርሻ እኛ 
ጳውሎስ ከደማስቆ መንገድ ላይ ጥሪውን ሰምተው ታዘዋል፡፡ ይህ ውጤት እነርሱ ከራሳቸው ሀሳብ በላይ ታላቅ የሆነው የጌታን ስራ 
ተሸክመዋል፡፡ አንተ / አንቺ የእግዚአብሔርን ጥሪ ሰምተሃል/ሻል፡፡ የእግዚአብሔርን ጥሪ አሁን የቆምክበት ቦታ አለ፡፡ 
እግዚአብሔር አንተን ደቀመዝሙር እንድትሆን ይጠራሃል፡፡ የእግዚአብሔርን ጥሪ ባልሰማን ጊዜ ዓመታችን/ጊዜያችን ይባክናል፡፡ 
እግዚአብሔር አሁን ብርቱ፤ ታማኝ እና ታላቅ ሠውን ያገኛል፡፡ 


ለምን ሰዎች የእግዚአብሔርን ጥሪ አይቀበሉም ? 


1 ትዕቢተኛ ስለሆነ ነው፡፡ ክርስቲያኖች ሁሉ እግዚአብሔርን በደንብ ያውቃሉ ማለት አይደለም፡፡ ኀጢያት እግዚአብሔርን እኛ 
እኛን ይለያል፡፡ (ሮሜ 3፡9-10) 

2 ከእግዚአብሔር ይልቅ ሀሳባቸው ገንዘብ እና ስራ ላይ ስለሆነ ነው፡፡ ጥሩ ደቀመዝሙር ሁሌ የሚያስበው ያላመኑ ሰዎችን ወደ 
ቤተክርስቲያን ማምጣት ነው፡፡ (ያዕ 4፡13) 

3 ሁል ጊዜ የራሱን ሀሳብ ብቻ ስለሚይዝ ነው፡፡ ስለ ራሱ ችግር፣ ቤተሰብ፣ ልጅ ብቻ ስለሚያስብ ነው፡፡ (ምሳ 27፡1) 


4 ሀይማኖተኛ ስለሆነ ነው፡፡ የአንድ ቤተክርስቲያን አስተምሮ (doctrine) እኛ የአከባቢ ባህል እና ልማድ ብቻ ስለሚከተል ነው፡፡ 
ምሳሌ ሀዋሪያው ጳውሎስ የአይሁድ እምነት ተከታይ በነበረ 1H 
5 በስጋ አይን ብቻ ስለሚያይ ነው፡፡ (ሐዋ 1:7) 


6 ስለ ማይታዘዝ ነው፡፡ 3 ዓይነት መታዘዝ አለ፡፡ 
1 ወዲያውኑ መታዘዝ 

ረ በመጨረሻ ጊዜ መታዘዝ 

3 ጥሩ ፍሬ ያለው መታዘዝ 


2. እንዴት ብሆን የእግዚአብሔርን ጥሪ መርዳት እችላለሁ ? 
1) እግዚአብሔር የጠራኝ መቼ ነው ? [ዘፀ 3፡1) በእግዚአብሔር ጊዜ ይጠራል፡፡ አሁን የእግዚአብሔር ጊዜ ነው፡፡ እግዚአብሔር 


22 


ጥሪውን ከቶ አይተውም፡፡ 
ምሳሌ- ሙሴ 80 ዓመት በሆነው ጊዜ እግዚአብሔር ጠራው፡፡ 


2) እግዚአብሔር የሚጠራበት ምክንያት ምንድን ነው 7 እስራኤላውያንን ለማዳን ነው እኛንም የጠራን በሁሉም ሀገሮች ሄደን 
ደቀመዝሙር ለማድረግ ነው፡፡ (H8 3:8) 


3) የጠራ ምስክርነት እና ታሪክ ምንድን ነው 2 

1 ሙሴ እሳት በቁጥቋጦ ላይ በነደደ ጊዜ እግዚአብሔርን አገኘ፡፡ (ዘፍ 3፡2) 
2 ሙሴ እግዚአብሔር በጠራው ጊዜ ጆሮውን ከፈተ፡፡ (ዘፀ 3፡4) 

3 እግዚአብሔር ሙሴን በጠራው ጊዜ ሙሴ ታዘዘ፡፡ (ዘፀ 3፡5) 


4) እግዚአብሔር ሲጠራ በፅኑ እምነት ለሚቀበሉ ሠዎች የእግዚአብሔር ተስፋ ምንድን ነው ? (ዘፀ 3፡13-22) 
1 እግዚአብሔር ከፍጥረት በፊት ያለ ደግሞ ለወደፊትም የሚኖር ነው፡፡ (ዘፀ 3፡14 

2 እግዚአብሔር እኔን ለክፍል መሪ ይጠራል፡፡ 

3 እግዚአብሔር የካራን ምድር ስለሰጠ ሙሴን ጠርቶ እስራኤላውያንን እንዲመራ አደረገ፡፡ 

4 የእግዚአብሔርን ኪዳን ይቀበላል፡፡ 

5 እግዚአብሔር በረከቶችን ሁሉ ያዘጋጃል፡፡ 


3. እግዚአብሔር ስለጠራው ሰው ተልዕኮውን እንዲሸከም ምን ስልጣን ይሰጣል፡፡ 

1) መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ይሰጣል፡፡ (ረ2ዜና 16:9) 

2) ሁሉም አካባቢ ላይ የማሸነፍን ስልጣን፡፡ (ፊሊ 4፡13) 

3) መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ይሰጣል እና ይመራል፡፡ (ቆላ 1፡29) 

4) እግዚአብሔር የሚያሳጣን ነገር አይኖርም፤ሁሉን ይሰጣል፡፡ (መዝ 23፡1) 

5) መንፈስ ቅዱስ በፀሎት ጊዜ በረከትን ይሰጣል፡፡ ወንጌልን በሀይል ለመስነክ ይመራል፡፡ (ኤፊ 6፡18-19) 

6) እግዚአብሔርን ለሚያይ ሰው ታላቅ ስልጣን ይሰጣል፡፡ የትም አካባቢ በሚኖር ጊዜ ድልን ይሠጣል፡፡ በድካም እና በችግር ጊዜ 
ስንፀልይ በረከትን ይሠጣል፡፡ 


4. የእግዚአብሔርን ጥሪ እንዴት ብንመልስ ጥሩ ነው 7 


1) እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራው አብርሀም ከታዘዘ በኋላ ወደ ካራን ሄዷል፡፡ (ዘፍ 12፡1-4) 

2) እግዚአብሔር ሙሴን ሲጠራው ሙሴ ከታዘዘ በኋላ ከግብፅ ተመሷል፡፡ (ዘፀ 4፡16-20) 

3) እግዚአብሔር ሳሙኤልን ሲጠራው ሳሙሴሌል ጆሮውን ሰጠ/አደመጠ/ሥሠማ፡፡ (1ሳሙ 3: 10-4) 

4) ኢየሱስ ደቀመዛሙርቱን ሲጠራ መረብ፣ጀልባ ና ቤተሰባቸውን ትተው ወዲያውኑ ኢየሱስን ተከተሉ፡፡ 

እግዚአብሔር ሲጠራ በስሜት እና በዕውቀት/በብልህነት ሳይሆን ከልብ መቀበል ጥሩ ነው፡፡ (ማቴ 4፡18-22) 

5) ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ የህይወት ዕቅዱ ተቀይሯል፡፡፤ ሐዋሪያው ጳውሎስ ኢየሱስን ከመቀበሉ በፊት ያመኑትን 
ይመታና ያሳድድ WCE ነገር ግን ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ እስከሞት ድረስ የሚታዘዝ ሆነ፡፡ ውጤቱ ሰው እግዚአብሔርን ቢታዘዝ 
ለእግዚአብሔር ይጠቅማል፡፡ (ሐዋ 9፡1-22) 


5. እግዚአብሔር አሁን አንተን ይጠራል፡፡ ይህን ጥሪ በፅኑ እምነት መቀበል ጥሩ ነው፡፡ 

1) እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለሆነ ተመካ፡፡ (ዘፀ 3፡2-5) 

2) በእግዚአብሔር ስራ ተመካ፡፡ (ዘፀ 3፡3) 

3) እግዚአብሔር አንተን እንዲጠራ በእግዚአብሔር ተመካ፡፡ አንተን ለክፍል መሪ እና ለመንፈሳዊ መሪ ይጠራል፡፡ (n8 3፡10) 
4) እግዚአብሔር ሁሉን ካዘጋጀ በኋላ አንተን ይጠራል፡፡ (ኢሳ 6፡6-8) 


በስራ ላይ ማዋል እና ማካፈል 
1) እግዚአብሔር አንተን እንዲጠራ በእግዚአብሔር ትመካለህ ? ይህን ምክንያት በፃፍክ በኋላ ለሌሎች ማካፈል፡፡ 
2) እግዚአብሔር በጠራህ ጊዜ እንዴት መታዘዝ እንዳለብህ ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 


ፀሎት 
. እግዚአብሔር ሲጠራህ እንድትታዘዝ እና እንድታገለግል ፀልይ፡፡ 


ምዕራፍ 2: የክፍል ቡድን ዋጋ ምንድን ነው ? (ሐዋ 2: 42-47) 


የእግዚአብሔር ዕቅድ በመፅሀፍ ቅዱስ የቤተሰብን ዕቅድ ሁለት ክንፍ የያዘች ቤተክርስቲያን እንደሆነ ነው፡፡ አንድ ክንፍ የአምልኮ 
ፕሮግራም ነው፣ሁለት ክንፍ ደግሞ ትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ ነው (3-4 ሰዎች ወንጌልን ስራ) ነው፡፡ 


23 


ቤተ ክርስቲያን ሁለቱንም የአምልኮ ጊዜ እና ትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ አብሮ የያዘች መሆን አለባት፡፡ ትንሽ ቡድን 
ክፍት ስብሰባ ምንድን ነው 7 


የወንጌል ስብከት መስራት፣ ልምምድ፣ስልጠና እና እንደገና ደቀመዝሙር ማድረግ ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያን ይህን ሁሉ 
መያዝ አለባት፡፡ 


2) ትንሽ ቡድን ቤተሰብ አዲስ የሆነ ሰዎችን ይረዳል፡፡ እና ክርስቲያን የሆኑትንም አብሮ ይረዳል፡፡ 
3) ከኢየሱስ አከል ጋርም ህብረት አለው፡፡ 
4) በመንፈሳዊ ጦርነት ጊዜ እንደ ወታደር ስልጠና ይቀበላል፡፡ 
5) የእግዚአብሔር ዕቅድ ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ማድረግ ነው፡፡ 
2. የእግዚአብሔር ዕቅድ ትንሽ ቡድን ቤተሰብ ማድረግ ነው፡፡ የትንሽ ቡድን ቤተሰብ ህብረት ምንጭ አንድ ስላሴ ያለ ጥሩ 
ህብረት ነው፡፡ የእግዚአብሔር እቅድ ህብረተሰብ እና የሰው ዕቅድ ህብረተሰብ ልዩነት ምንድን ነው፡፡ 
ስልጠና የሰጠው ማን ነው 7 የእግዚአብሔር ዕቅድ ህብረተሠብ የሰው ዕቅድ ህብረተሰብ 
ህብረቱ እንዴት ነው ? እግዚአብሔር ሰጠ ሰዊች ሰጡ 
ንግግራቸው እንዴት ነው ? እርስ በርስ ፍቅር አላቸው ራስ ወዳጅ ናቸው 
ትኩረታቸው ምን ላይ ነው ? በንስሃ እና በይቅርታ ነው፡፡ ምክር ፈልገው መጠየቅ ነው 
ማብዛት ምንድን ነው 7 ኢየሱስ ነው ልምዳቸው ላይ ነው፡፡ 
ስራ ምንድን ነው ? እንደገና የበዛሉ፡፡ ይጠፋሉ 
መስጠት መቀበል 
3. እኛን ትንሽ ቡድን ማድረግ አይደለም ኢየሱስ አብሮት ያለው ትንሽ ቡድን ውስጥ እኛ እንድንገነባ ነው፡፡ ስለዚህ እኛ 
የኢየሱስን ስልጣን፣ስልጣን እና መምጣት ልምድ የምናገኝበት ቦታ ነው፡፡ 
1) የኢየሱስ መምጣት ምንድን ነው ? ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው፡፡ ከእኛ ጋር አብሮ ያለውን ኢየሱስን እንድንለምድ 
ነው፡፡ እኛ በኢየሱስ ውስጥ ስንኖር የተትረፈረፈ ህይወት ይኖረናል፡፡ 
2) የኢየሱስ ስልጣን ምንድን ነው ? በመፅሀፍ ቅዱስ ውስጥ ሌሎችን አካል መገንባት ነው፡፡ 
3) የኢየሱስ ዕቅድ ምንድን ነው ? ወንጌል ስብከት እና ራዕይ እንድናደርግ ነው፡፡ 
4) [ሀበ2(ምንጭ ማን ነው ? ኢየሱስ ነው፡፡ 
5) 
5 በትንሽ ቡድን ውስጥ መሰረታዊ የሆነ አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው 7 ኢየሱስ በትንሽ ቡድን ውስጥ ያለውን ነገር ያውቃል፡፡ (ማቴ 
16፡20) 
1) ትንሽ ቡድን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆን አለበት፡፡ 
2) ትንሽ ቡድን ሰውን የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን የሚያደርግበት ቦታ ነው፡፡ 
3) የእግዚአብሔር መምጣት በትንሽ ቡድን እና አካባቢ ልምድ ማግኘት አለብን፡፡ 
4) ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት እና መገናኘት ያስፈልጋል፡፡ 
5) ህብረተሰብ ውስጥ ይገባል፡፡ ትንሽ ቡድን ውስጥ ይገባል፡፡ ሰይጣን እንደሚያገሳ አንበሳ ለመብላት ይዞራል፡፡ በትንሽ 


ቡድን ውስጥ ሰው ካልገባ ይበላል፡፡ 


በስራ ላይ ማዋል እና ማካፈል 
1 የትንሽ ቡድን ትርጉም እና አስፈላጊነት ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች መካፈል፡፡ 
ረ በትንሽ ቡድን ውስጥ የኢየሱስን ስልጣን፣ ዕቅድ እና መምጣት ያገኘውን ልምድ መፃፍ እና ለሌሎች ማካፈል፡፡ 


ፀሎት 


በትንሽ ቡድን የኢየሱስን ስልጣን፣መምጣት እና ዕቅድ ልምድ ለማግኘት ተግቶ መፀለይ፡፡ 


ምዕራፍ 4: ጌታ የሚጠቀምበት ትንሽ ቡድን መሪ (ኤፌ 6፡17-20) 
1 አሁን የስራ ቦታ እንዴት ነው 7 
1 ወንጌል አይሰበክም፡፡ ሌላ ሀይማኖት፣ሌላ ኢየሱስ፣ሌላ መንፈስ እና ሌላ ወንጌል ይናገራል፡፡ ግን አንደኛ ኢየሱስ ብቻ ነው፡፡ 


ረ4 


2ኛ ቆሮ 11:4) 

2 የወንጌል ቃል የለም እና የማዳን ስራ የለም፡፡ (ሐዋ 16፡31) ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ደርሰው ብቻ ነው የሚያመልኩት 
፣ወንጌል አይሰበክም ማለት ነው፡፡ 

3 ስልጣን የለም፡፡ የራሱን ሀሳብ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስን ስራ መስራት ያስፈልጋል፡፡ (1ቆሮ 2፡3-5) 

4 ራዕይ የለም፡፡ ትኩረቱ የራሱ ቤተሰብ i ቤተክርስቲያን እና ልጆች ብቻ ነው፡፡ (ሐዋ 20፡24) 

5 ሁካታ የበዛበት ሕይወት ይኖራ፡፡ (ሮሜ 13፡11-14) 


2. በእውነት የሚያገለግል ሰው የለም፤ምክንያቱ ምንድን ነው 7 
1) ህይወታችን በጣም ከህ5ሃ ስለሆን 

2) ደቀመዝሙር ስልጠና ይጠላል፡፡ 

3) የራሱን ብቻ ቤተሰብ፣ ልጆች እና በረከት ይፈልጋል፡፡ 

4) ጥሩ ስልጠና የሚወስድ ሰው የለም፡፡ 


3. ጌታ ኢየሱስ የክፍል መሪን አገኘ ፡፡ (1ቆሮ 1፡10) 

1) አንድ አይነት ቃል የሚናገርን ሰው አገኘ፡፡ ሁሉም ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸውን ማለት ወንጌል ስራ የሚናገሩ አገኘ፡፡ 
2) ሁሉም አንድ አይነት ፈቃድ እና ራዕይ የያዘ ሰው አገኘ፡፡ 

3) ሁሉም አንድ አይነት ፍሬ የሚያፈራ ሰው አገኘ፡፡ 


4. ጌታ ኢየሱስ ታማኝ የሆነ ሰውን ይጠቀማል፡፡ ታማኝ የሆነ ደቀመዝሙር ፀባይ ምንድን ነው 2 


1) የህይወት ግብ ምንድን ነው ? ከቤተ ክትስቲያን አገልግሎት በኋላ ክብርን ሁሉ ለእግዚአብሔር መስጠት መሆን አለበት፡፡ (ማቴ 
6:33) 
2) ክፍያ ምንድን ነው 7 የራሱን ሃሳብ ይክዳል፡፡ የራሱን ጊዜ እና ገንዘብ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ይሰጣል፡፡ (ሉቃ 9፤33) 


3) ህይወቱ የእግዚአብሔር ወታደር ይሆናል ስልጠና ባገኘ ጊዜ ጥሩ ፍሬ ይኖረዋል፡፡ በትዕግስት እንደሚሮጥ ማራቶን ሯጭ ደግሞ 
ጎበዝ ሆኖ እንደሚተጋ ገበሬ፡፡ (ረጢሞ ረ፡3-4) 

4) ከእግዚአብሔር አፍ በወጣ ቃል ይኖራል፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች ሰምተው መደሰት ያስፈልጋል፡፡ (መቴ 4፡4) 

5) ልክ እንደ ባሪያ የአገልጋይ ልብ ይኖረዋል፡፡ (ማቴ 10፡45) ትሁት የሆነ ልብ ይኖረዋል፡፡ 

6) የራሱን ስጋ ሳይሆን እግዚአብሔርን ይመካል፡፡ (2ቆሮ 1፡9) ትዕቢተኛ የሆነ ሰው ከሌሎች ጋር መስራት አይችልም፡፡ 

7) ሁልጊዜ ለሌሎች ሰዎችን ማገልገል ያስፈልጋል፡፡ አብሮ በመስራት ወደፊት ያስፈልጋል፡፡ (ገላ 2፡20) 

8) ብዙ ሥቃይ ያለባቸውን ሰዎች መሪ ማድረግ አያስፈልግም፡፡ (ዕብ 12፡15) 

9) ራሱን መቆጣጠር እኛ ለኢየሱስ መታዘዝ ያስፈልጋል፡፡ የፀጋ ስጦታ፤ፀባይ፤ስሜትን ምግብ መብላትን መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ 
መፅሐፍ ቅዱስን ስናነብ በመንፈስ ሃይለኛ እንሆናለን፡፡ 


5. ጌታ ኢየሱስ በወንጌል ስራ ዓለምን የመውሰድ ዘዴ ምንድን ነው ? (ማቴ 28:18) 

1) እናንተ 

1 ማስተማር፤መስበክ እና መፈወስ የሚችል ሰው ነው፡፡ 

2 ወንጌል በእውነት የሚያውቅ ሰው ነው፡፡ 

3 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሠራ ሰው ነው፡፡ 

2) ሂድ በትንሽ ቡድን ክፍት ስብሰባ ያላመኑ ሰዎችን የሚያመጣ ሰው ነው፡፡ 

3) ደቀመዝሙር መውሰድ የደቀመዝሙር ልምምድ እና ስልጠና የሚችል ሰው ነው፡፡ 

4) ጥምቀት መስጠት የወታደር ስልጠና የሚችል ሰው ነው፡፡ የወታደር ህይወት ማለት የራሱን ስራ የሚሠራ ሳይሆን የእግዚአብሔርን 
ስራ የሚሠራ ሰው ነው፡፡ 

5) የሚያስተምር እና የሚጠብቅ ሰው ነው፡፡ እንደገና ደቀመዝሙር ስልጠና መስጠት የሚችል ሰው ነው፡፡ 


6. እኛ በታዘዝንና ባገለገልን ጊዜ ጌታ ይጠቀምብናል፡፡ 
1 ተልዕኮን ብንወስድ ጌታ ምን ይሰጣል ? እንደገና ደቀ መዝሙር የማድረግ ራዕይ እና ዓለም ላይ ይሰጣል፡፡ (ማቴ 28:18-20) 
2 ተልዕኮን በታላቅ ስሜት ብንወስድ ጌታ ምን LANA? ስልጣን ይሰጣል፡፡(ፊሊ 4፡13) 


3 እኔ አንደ ጳውሎስ ከጌታ ኢየሱስ ጋር አብሮ መኖሬን ስናገር ምን ጥቅም ይሠጣል፡፡ የፀጋ ስጦታ ይሠጣል፡፡ (1ቆሮ 12፡7-10) 
4 ለወደፊት አክሎልን ብንፈልግ ምን ይሰጣል፡፡ የስራ ቦታ ይሠጣል ከስራ በኋላ አክሎል አለ ማለት ነው፡፡ (2ጢሞ 4፡7-8) 


በስራ ላይ ማዋል እና ማካፈል 
1 እግዚአብሔርን በጠራ ጊዜ ሰው የማይታዘዝበትን ምክንያት ፃፉ እኛ ለሌሎች ማካፈል 
2 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማርከውን ምን እንደሆነ ፃፍ እና ለሌሎች ማካፈል፡፡ 


25 


ፀሎት 
ጌታ የሚጠቀምበት የክፍል መሪ እንዲሆን መፀለይ፡፡ 


ምዕራፍ 5 አካባቢያችን መንፈስ ቅዱስ እንዲኖር ማድረግ (ቆላ 1፡28-29) 
1 መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ መንፈስ ቅዱስን መቀበል፡፡ መንፈስ ቅዱስ በአከባቢያችን እንዲመጣ ምን ማድረግ አለብን፡፡ 
1) የእግዚአብሔርን ቃል በሰማንና በወሰድን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ መንፈስ ቅዱስ አብሮ ካለ ሰው ወንጌልን በደንብ 
ይሰራል፡፡ ምሳሌ- የቆርኔሎስ ቤተሰብ (ሐዋ 10፡44) 
) በፀሎት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ በሃይል መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ (ሐዋ 1፡4) 
) ሙሉ ቀን በተፀለየ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የመጣል፡፡ (ሐዋ 2:1-4) 
4) እጅ ተጭኖ በተፀለየ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፡፡ (ሐዋ 8፡17) 
) ሐናንያ ለጳውሎስ እጅ ጭኖ በፀለየ ጊዜ መንፈስ መጣ፡፡(ሐዋ 9፡17) 
) የፀጋ ስጦታን እንድንቀበል ልባችንን ይከፍታል፡፡ (ቆሮ 14፡1-3) 


2. መንፈስ ቅዱስ እንዲሠራ መንፈሳዊ ስራ መስራት አለብን፡፡ መንፈሳዊ ስራ ማለት ምን ማለት ነው ? 

1) ስለኀጢያት ንሰሐ እንዲገቡ ማድረግ ነው፡፡ እውነተኛ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ማለት ንሠሐ ነው፡፡ ከንሰሐ በኋላ ልባችን ንፁህ 
ይሆናል፡፡ (ሐዋ 2:37-38) 

2) መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ ልባችንን ይከፈታል፡፡ (ሐዋ 8፡26) 

3) መንፈስ ቅዱስ በመስራት እንዲቆይ የሚታዘዝ አቋም ያስፈልጋል፡፡ (ሐዋ 1:4-5) 

4) የጌታ ኢየሱስ ስልጣን ትላንት፣ዛሬ፣ለወደፊት ያው የሆነ የማይለወጥ ስራን ይሠራል፡፡ (ዕብ 13፡8) 


3. የመንፈስ ቅዱስ ስራን እንድናውቅ ምስክርነቱ ምንድር ነው ? 

1) የወንጌልን ቃል በተናገርን ጊዜ በሀይልና በጥበብ ይሆናል፡፡ (ሐዋ 3:1-10) 

3) በወንጌል ምስክርነት ጊዜ ብዙ አይነት ምልክቶች ይሆናሉ፡፡ (ሐዋ 19፡11-12) 

ምሳሌ- ጳውሎስ የእፍኝት እባብ ሲነድፈው ሳለ ሳይሞት ቀረ፡፡ (ሐዋ 26:5-6) 

4 በወንጌል ምስክርነት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሙላት ይሠራል፡፡ (ሐዋ 7:55) 

5 በኢየሱስ ስም ባዘዝን ጊዜ አጋንንት ይወጣል፡፡ (ሐዋ 16፡16-18) 

6 መከራና ስቃይ በወንጌል ስብከት ጊዜ ይኖራል፡፡ ሠዎችም እንዳንሰብክ ሲወተውቱ እምቢ ብለን ወንጌልን ስንመሰክር፤መንፈስ 
ቅዱስ በሀይል ይሠራል፡፡ (ሐዋ 20:23-24) 


4 የወንጌል ስብከት ማለት መንፈስ ቅዱስ በአካባቢያችን እንዲሠራ የሚያደርግ ዘዴ ነው፡፡ 

1 መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ድሆቾ፣ የታሠሩ፤ዕውሮች እና የተጠቁ ሁሉ ነፃ ይወጣሉ፡፡ (ሉቃ 4:18) 
2 በፀለይን ጊዜ መላዕክቶች ይመራሉ፡፡ (ራዕ 8:3-5) 

3 በወንጌል ስብከት ጊዜ ታላቅ ደስታ ይሆናል፡፡ (ሐዋ 8፡4-8) 

4 ሁለት ወይም ሶስት ሆነው አብረው በፀለየ ጊዜ እግዚአብሔር ይገኛል፡፡ (ማቴ 18፡20) 

5 ጌታ ኢየሱስን ያገኘ የተትረፈረፈ ህይወት አለው፡፡ ዮሐ 10፡10) 


5. መንፈስ ቅዱስ በሚመጣ ጊዜ ህልውና ውስጥ ለመግባት ዝርዝር ዘዴ ምንድን ነው፡፡ 
1) በሀይለኛ መዝሙር ዝማሬ ጊዜ 

) በሙሉ ልብና አካል ስንፀልይ 

) በመፅሐፍ ቅዱስ የጥሞና ጥናት ጊዜ 

) በመንፈስ ቅዱስ በተሠጠን የልሳን ቋንቋ በፀለይን ጊዜ 


5) በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ እንገባለን 
Ont: ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብሮ ለመስራት ያስችላል፡፡ (ቆላ 1፡29) 


KR W [о 


በስራ ላይ ማዋል እና ማካፈል 

1 የመንፈስ ቅዱስን በህይወታችን መምጣት አስፈላጊነት ከፃፍክ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 
2 በዚህ ምዕራፍ የተማርከውን እንዴት ማዋል እንዳለብህ በኋላ ለሌሎች አካፍል፡፡ 
ፀሎት 

የመንፈስ ቅዱስ መህይወታችን መምጣት እና እንዲገለጥ ተግተህ ፀልይ፡፡ 


26 


